ÁRBÓK 


HIN8 


ÍS.LENZKA FORNLEIFAFJELAGS 


1895 . 


^EYIJJAYÍi;. 

PEBNTtJÐ í í S AFOLDARPRENTSMIÐJU. 


1895 . 




Efnisyfirlit 


Rannsökn sögustaða í vesturhluta Húnavatnssýslu 
sumarið 1894. Eptir Brynjúlf Jónsson. (Landnáma 
s. 1. Vatnsdæla s. 3. Hallfreðarsaga s. 7. Finn- 
bögasaga s. 9. Þórðarsaga hreðu s. 10. Kormaks- 
saga s. 12. Grettissaga s. 14. Heiðarvígasaga s. 

17. Bandamannasaga s. 19.).Bls. 1—10. 

Viðaukar. Eptir Brynjúlf Jónsson. (Hofgil. Eiríks- 
staðír o. fl. í Haukadal. Haugur? í Hvammi. 

Hoftóft á Brúsastöðum og bollasteinn).— 19—21. 

Flosatraðir og þingfararvegur Þjórsdæla. Eptir 

Brynjúlf Jónsson.— 22—23.. 

Bær Þórodds goða. Eptir Brynjúlf Jónsson ... — 24—29. 

Um myndir af gripum í forngripasafninu. Eptir 
Pálma Pálsson. (Skrúðgöngumerki s. 30. Ábreiða 
s. 31. Lfkneski s. 33. Tveir hanzkar s. 34.) . — 30—35- 

Forn leiði fyrir ofan Búland. Eptir Pálma Pálsson — 36—42. 

Skýrsla: I. Aðalfundur fjelagsins. II. Reikning- 

ur fjelagsins 1894. III. Fjelagar.— 43—47. 

Leiðrjetting .— 48- 







Rannsókn 

sögustaða í vesturhluta Húnavatnssýslu sumarið 1894. 

Eptir 

Brynjdlf Jónsson. 

- 3*5 -- 

Húnavatnsþing, einkum vesturhluta þess, má telja einhvern 
söguríkasta hluta landsins, þar eð því tilheyra eigi færri en 8 
sögur, að því leyti að höfuðmenn þeirra sagna eru Húnvetning- 
ar. Það eru: Vatnsdœla, Hallfreðarsaga, Finnbogasgga, Þórðar- 
saga hreðu, Kormdkssaga, Grettla, Heiðarvígasögubrotið og Banda- 
mannasaga. Auk þess kemur Landnáma þar við á sínum stöð- 
um sem annarsstaðar. Mætti því líklegt þykja, að hjer væri 
mikill fjöldi sögustaða; en svo er þó ekki. Að Vatnsdalnum und- 
anskildum eru sögustaðir þar tiltölulega fáir. En til þess er sú 
orsök, að mestur hluti þeirra viðburða, sem sögurnar — aðrar 
en Yatnsdæla — segja frá, hefir farið fram utanhjeraðs. Jeg 
skoðaði þar sögustaði sumarið 1894, og aðgætti hversu þeirkoma 
heim við sögurnar. Skal hjer skýrt frá árangri þeirra rannsókna 
með samanburði við hverja sögu fyrir sig. 

I. Landnáma. 

Hringstaðir. 3. P. 1. k. «Haraldr hringr maðr ættstórr. 
Hann kom skipi sínu í Vestrhóp, ok sat hinn fyrsta vetr þar 
nær er hann hafði lent ok nú heita Hringstaðir. Hann nam 
Vatnsnes allt utan til Ambáttarár fur vestan en fur austan inn 
til Þverár ok . . . bjó á Hólum». Hringstaðir halda enn nafni 
sínu, þeir eru næstum andspænis Vesturhópshólum í hlíðinni milli 

1 



2 


Sigríðarstaða og Þorfinnstaða og eru eyðihjáleiga frá Hólum. 
Rústir sjást þar allglöggvar, en eru eigi fornlegar, því byggð 
hefir haldist þar fram á seinni aldir. Vestrhóp , sem hjer er nefnt, 
hlýtur að vera Sigríðarstaðavatn, svo munu fornmenn hafa kall- 
að það; en hið syðra vatnið hafa þeir kallað Vestrhópsvatn , sem 
sjest af Heiðarvígasögu 1. k. 

Ambáttará er kvísl sú er fellur úr Ambáttardal í Tjarnará 
á Vatnsnesi. Hún rennur um dal þann, er Þorgrímstaðadalur 
heitir, og gengur suðaustur í fjallið frá Tjörn, fagur dalur og 
búsældarlegur; en Ambáttardalur gengur suður úr innri enda 
hans. Þar gagnvart er Þverá austamegin fjallsins. 

Inn úr sjálfum botni Þorgrímsstaðadals gengur Ásgarðsdal- 
ur. Þar var áður bær, er hjet í Ásgarði. Þar var kirkja, og 
áttu bæirnir í Hlíðardalnum kirkjusókn þangað og fleiri bæir 
sunnan fjalls. En eitt sinn villtist kirkjufólk á heimleið þaðan í 
kafaldsbyl, og hröpuðu 18 menn ofan af fjallinu þar sem síðan 
heitir Bani innanvert við Hlíðardalinn. Lagðist þá niður kirkjan 
í Ásgarði og síðan bærinn. 

Sótafell. 3. p. 1. k. «Sóti hét maðr, er nam Vestrhóp ok 
bjó undir Sótafelli». Sótafell heiti'r enn hnúkurinnuppyfir Breiða- 
bólstað í Vesturhópi. Þar fyrir ofan bæinn er hjalli allmikill 
undir fjallinu og eru þar gamlar rústir hjer og hvar. Þar heitir 
«í Sótastöðum». Jeg fór þangað tvívegis að leita bæjarrústanná 
og var Júlíus læknir og sjera Hálfdán Guðjónsson með mjer í 
síðara skiptið. En rústirnar sem við fundum, ^oru svo óglöggv- 
ár, að eigi var hægt að fullyrða, hvort það voru bæjarrústirnar 
eða ekki. 

Örmsdalur . sst. «Ormr hét maðr, er nam Ormsdal ok bjó 
þar». Ormsdalur er upp frá Klömbrum milli Sótafells að sunn- 
an og meginfjallsins að norðan. Þar er rúst ákaflega mikil, serh 
heitir «í Ormstöðum». Á lögun hennar er auðsjeð, að þar hefir 
byggð haldist fram á seinni.aldir. 

Auðunshóll . sst. «Auðunn skökull . . . nam Víðidal ok bjóá 
Auðunnarstöðum». Þar í túninu upp með bæjarlæknum er lítill 
hóll, eða upphækkun, sem kallaður er «Auðunnshóll», og er hald- 
ið að það kunni að vera haugur Auðunnar skökulls. ‘Jeg fór 
þangað að skoða hann og þóttist þegar sjá, að þetta væri endi 
af ákaflega digru garðlagi, sem liggur í hvössum boga upp frá 
læknum og myndar þríhyrndan reit, sem hallar niður að lækn- 
um mót suðri; má vera það hafi verið akur, Seinna hafa götur 
verið lagðar frá bænum gegnum ofanverða þríhyrnuna og við 



það hefir garðurínn hlutast sundur og Auðunshóll orðíð frátaus. 
Þær götur eru nú grónar. «Hóllinn» er efri endi garðlagsins; 
en við efri hlið hans er tóft, aflangt-ferhyrnd, sem hefir haft 
dyr á vesturendanum og lítur helzt út fyrir að hafa verið fjár- 
rjett. Er «hóllinn» hafður fyrir annan hliðvegg hennar, en hún 
er yngri og rýrlegri en hann. En nærri má geta, að þá er hún 
var byggð hefir «hóllinn» enn verið með sínu upprunalega lagi 
sem garður. Nú er hann mjög siginn, og er að eins lítill bali. 

Ásmundarnúpur. 3. p. 3. k. «Ásmundur nam út frá Helga- 
vatni um Þingeyrasveit ok bjó undir Ginúpi». «Þingéyrasveit» 
mun sú byggð sem nú er kölluð «Þingið». Bær Ásmundar hefir 
staðið uppi í heiðardalnum undir núpnum, sem yztur er á Víði- 
dalsfjalli. Þar hefir 1 langa tíð enginn bær verið, en að eins sel. 
Nú er þar aptur gerður bær og ballaður Ásmundar/íof, 


II. Vatnsdcela. 

[Sigurður Vigfússon férnfræðingur hefir áður rannsakað sögu- 
staði i Vatnsdælu, og kann jeg fáu einu þar við að bæta eða 
gjör að segja]. 

Þórdisarholt. kap. 15. «Ok er þeir kvamu at Vatnsdalsá. 

fæddi Vigdis meybarn, hon var Þórdis kölluð. Ingimundur mælti: 
«Hjer skal Þórdisarholt heita .... Þórdísarlækr fellr vestan í 
miðju vatni» (eldri útg. «vestan í Smiðjuvatni»). Þórdísarholt 
hefir nú týnt nafni sínu; en Þórdísarlækur kemur vestan af háls- 
inum fyrir sunnan Vatnsdalshóla og rennur í «Flóðið», sem nú 
er kallað. Upp með læknum er lítið holt, sem mun vera Þór- 
disarholt. Sagt er, að þar sem «Flóðið» er nú, hafi áður verið 
vötn og hafi hið vestra, sem lækurinn rann í, heitið Smiðjuvatn, 
en að þau hafi orðið að einu vatni af því, að skriða, sem fjell á 
Bjarnastaði 1720, hafi stíflað ána. Flóðið fer minnkandi af aur- 
burði úr Vatnsdalsá. Sama er að segja um Urðarvatn u sem nú 
er lítil seftjörn, en var hyldjúpt í minni gamalla manna. Verið 
getur að Helgavatn hafi líka minnkað af sömu orsök. Þormóðs- 
lækur, sem Landn. getur um að fjell úr vatninu í ána, virðist 
eptir sambandinu hljóta að vera afrás Helgavatns, en ekki eín- 
hvers annars vatns fyrir vestan ána, sem nú sje horfið. Þessi 
iækur og Fosslækur munu vera nefndir sem takmörk á land- 
pámi Ingimundar að utan. [Það er auðsjáanleg ritvilla í Árbók 




fornleifafjel. 1888—92, bls. 120. iinu 4. er þar stendur: «bafl ekk- 
ert vatn verið», . . á vist að vera: hafl eitthvert vatn verið]. 

Hof. sst. «Ingiraundur kaus sjer bústað í hvammi einum 
fögrura .... hann reisti hof mikit hundrað fóta langt* , . Bær- 
inn Hof stendur milli holta tveggja, er ganga fram undan fjalls- 
hliðinni þvert vestur í dalinn. Milli þeirra ofan til ganga önnur 
tvö smáholt fram, sem ná eigi nema ofan að túninu. Mynda 
þessi fjögur holt fagran hvamm, sem bærinn og túnið er i. Milli 
allra holtanna eru lautir, sem leysingarvatn rennur i, er flytur 
með sjer aurburð, svo þar af þykknar jarðvegurinn smátt og 
smátt. Syðra miðholtið er stærra, og eru á því fjenaðarhús; hið 
nyrðra er að eins litill hóll. Hanh heitir Goðhóll, og er sagt að 
hoflð hafl staðið á honum. Fornt garðlag, digurt mjög, liggur i 
boga eptir honum norðanverðum, og beygjast báðir endarnir að 
lautinni, sem þar er sunnan við milli smáholtanna. Mun þetta 
hafa verið hringmynduð girðing, og hefir suðurhluti hennar leg- 
ið í lautinni, en jarðvegur þar hækkað vegna árennslis og hulið 
þann hluta garðsins. Þessi girðing má hafa verið í kring um 
hofið. Engin glögg merki sjást' , samt til hofsins; en það er mjög 
skiljanlegt: Þar er allt byggt úr torfi, þvi hleðslugrjót er ekki 
til nærri. Sá munur hefir nú verið á garðinum og hofinu, að 
garðurinn hefir fláð (o: verið uppdreginn) og því getað gróið og 
staðist storma; en veggir hofsins hafa staðið lóðrjett upp og því 
ekki getað gróið, þornað svo upp og blásið burt, er hætt var að 
halda þeim við. Mundi því til einkis að grafa þar. 

Oddsás (Oddaás ?): kap. 21. «Ingimundur byggði þeim Hroll- 
eifi . . . bæinn í Ási. (Lndn. »ok setti þau niðr í Oddsás, gengt 
Hofi»). Bærinn Ás stendur sunnan i ásnum, sem hann hefir 
nafn af. En ásinn er ekki annað en melholt, sem stendur vest- 
an •megin árinnar lítið sunnar en móts við Hof. Skammt fyrir 
neðan túnið í Ási gengur hvammur frá ánni vestur í holtið og 
skiptir því í tvennt að kalla má, svo að þar geta heitið tveir 
«ásar», og er hinn nyrðri mjög svo gengt Hofi. Hann hefir ver- 
ið kallaður Oddsás, — eða þó heldur Odda-ás af lögun sinni: 
Áin hefir gert bug inn í hvamminn^og svo aftur annan bug út- 
fyrir ásinn, svo hann hefir myndað þar odda, má sjá þetta á 
gömlum farvegi sem þar er enn. Hefir þar verið hylur í ánni, 
því enn er þar síki, sem marhálmur (Hippuris vulgare) vex í. 
Norðurhlið hvammsins, sunnan í Odda-ásnum, er fögur grasbrekka, 
sem er kölluð LjótunnarJdnn. Það nafn hefir án efa myndast úr: 
LjótarJdnn, er heflr verið kennd við Ljót móður Hrolleifs; en á 



B 


míðöldunum, meðan fáír þebktu söguna, hafa menn ebki bann* 
ast vlð «Ljót» sem kvenn-nafn, en þar á mót við «Ljótunn», og 
svo þózt leiðrjetta örnefnið með því að setja; «Ljótunnar» í stað* 
inn fyrir «Ljótar». í brekkunni hefir verið bær þeirra Hrolieifs. 
Hún hefir verið tún þeirra, og er fornt garðlag utan um hana. 
Uppi í miðri brekkunní er bæjarrúst lítil og mjög niður sokkin. 
Skálatóftin hefir verið rúmir 6 faðmar á lengd og 2 faðmar á 
breidd. Vesturendinn er óglöggur, og hafa dyrnar verið þar. 
Bak til er önnur tóft, sem innangengt hefir verið í við austur* 
horn skálans, nál. 2 faðm. á lengd og breidd. Beint vestur frá 
dyrunum er djúp lægð eða hola, sem ógjörla sjer fyrir tóft utan 
um. Mun þar hafa verið blóthús Ljótar og blótgröf i. Kemur 
það heim við það er sagan segir; «Þeir sá hús standa litit fyrir 
dyrum ok hlið milli ok aðaldyranná. Þorsteinn mælti: Þetta 
mun vera blótbús» . . . Litlu ofar í brekkunni mótar enn fyrir 
óglöggri tóft, sem getur verið fjártóft eða eitthvað annað. Bratt 
er ofan frá rústunum, enda ultu þeir Jökull og Hrolleifur þar 
«ofan fyrir brekkuna». Líklega hefir Hrolleifur verið að veiða 
i hylnum við túnið hjá sjer þegar Ingimundar synir komu til 
hans og Vildu reka hann úr ánni, og heflr honum þótt hart að 
ganga úr ánni svo nærri bæ sínum. Er svo að sjá, sem þeir 
bræður hafi yfírgefið hann, er þeir sáu föður sinn koma, og far- 
ið lengra ofan með ánni. Bar þá oddann á milli þeirra og 
Hrolleifs. Með því móti verður það skiljanlegt, að «hann hitti 
eigi sonu sina», og þeir sáu eigi þau tíðindi sem urðu, og að 
Ingimundur gat skotið Hrolleifi undan. 

Karnsnes. kap. 21. »Hallormr biðr Þórdísar ... var vel 
svarat ... fylgdi henni heiman Karnsnessland«. I Eyjólfsstaða- 
landi er eyðibær, sem heitir Kárstaður. Þar er nú stekkur. Þar 
niður undan er Stóranes, sem er engi frá Eyjólfsstöðum. (Áin 
rennur í bugðum úteftir dalnum, og er Stóranes einna stærsti 
bugurinn). Stóranes hefir fyrrum heitið Karnsnes — eða ef til 
vill öllu heldur Kársnes og haft nafn af hinum sama Kár sem 
bærinn Kárstaðir. Þetta land var heimanfylgja Þórdísar Ingi- 
mundardóttur, konu Hallorms, og er sagt, að bærinn hafi í fyrstu 
staðið þar, sem eyðibærinn Kárstaðir er, en verið síðan fluttur 
þangað sem nú eru Eyjólfsstaðir. Mun þar hafa þótt óhættara 
fyrir skriðum. Þá hefir bærinn að líkindum skift um nafn, er 
hann var fluttur, og ér sennilegt, að Eyjólfr af Karnsnesi, sem 
fylgdi Ingimundar sonum, er þeir riðu móti Finnboga ramma, 
hafi verið sá, er bæinn flutti, og sem hann síðan hefir nafn af, 



G-róustaðir heita erin skamrat fyrir utan Hof. Þar heflr 
fallið skriða mikil (Gróustaðaskriða). Fyrir neðan hana sjer fyrir 
óglöggum rústum, sem þó líta helzt út fyrir að vera gamlir 
stekkir. Enda er af sögunni að ráða, að bæjarrústin geti eigi 
sjest, því að skriðan hylji hana. 

Grund. k. 16. »Jörundur háls ... bjó á Grund út frá Jör- 
undarfjalli ... Már hjet son hans, er bjó á Márstöðum«. kap, 
25. Már Jörundarson færði bú sitt á Mórstaði«. Það lítur svo 
út, sem Már hafi lagtGrund í eyði, er hann færði bú sitt þaðan, 
En brátt eftir hefir hann leyft Þorgrími Skinnhúfu að byggja þar. 
Þá er bæjarnafnið Grund samt eigi tekið upp aftur, heldur heitir 
þá bærinn Hjallaland — sem siðan hefir haldizt — og er lfklegt, 
að það hafi komið af því, að landið, sem Már ljeði Þorgrími til 
afnota, hafl einkum verið landið uppi á Deildarhjalla. Því hafa 
Hotsverjar amast mest við Þorgrími. Til merkis um, að Hjalla- 
land er sama býli sem Grund, er bæði það, að bærinn stendur 
undir Jörundarfelli (svo er það orðað í Landnámu, og er án efa 
rjettara), og svo heitir og eýðihjáleiga frá Hjallalandi Grundar- 
kot, og eru það leifar af hinu upprunalega bæjarnafni: Grund. 

Eins og kunnugt er, börðust þeir Már og Ingimundarsynir 
i Karnsnesi. Þar er SkinnhúfuTiylur (sem líka er nefndur »Rúfa- 
hylur«) í ánni, en uppi í hlíðinni neðan til, þar upp undan 
(skammt frá Kárstöðum) heita Skinnhúfuklettar og skúti í þeim 
SkinnhúfuheUir. Er þar drangur einn við klettana, eigi ólíkur 
þvi að kerling sitji. Á það að vera nátttröll orðið að steini. 
Þessi sögn hefir myndast á miðöldunum, er sagan hefir verið 
mönnum ókunn. Hefir örnefnið Húfuhylur, eða Skinnhúfuhylur, 
þar sem Þorgrímur hljóp í ána, gefið tilefni til þess. 

Sleggjustaðir. »Þórólfr sleggja bjó á Sleggjustöðum upp frá 
Helgavatni« (Lndn. 3. p. 4. k. neðanm.). Það er sögn manna, 
að Sleggjustaðir hafi verið þar, sem nú er bærinn að Hnúki. Nú 
bjó Ávaldi skegg Ingjaldsson að Hnúki. Það getur samt staðist. 
Dráp Þórólfs hefir orðið mörgum árum áður en þeir Óttar og 
Ávaldi komu út. Sleggjustaðir hafa lagzt í eyði þá er Þórólfur 
var dauður, og Ávaldi hefir eigi hirt að taka nafnið upp aptur 
þó hann byggði þar. Eptir afstöðu að dæma, getur þetta líka 
til sanns vegar færst: Þó Hnúkur sje nokkuð út frá Helgavatni, 
þá er hann þó upp frá því um leið. Má og vera, að vatnið hafi 
náð lengra úteftif áður. 

Faxabrandsstaðir. »Faxabrandr bjó fyrir ofan Hóla (Lndn. 
sst.), Svo er að sjá sem fornmenn hafi kallað allt svæðið milli 



7 


Vatnsdalstióla og Hnúks »fyrir ofan Hóla«, og er þetta þá rjett. 
Þar eru nú bæirnir Breiðabólsstaður og Miðhús. Upp með bæjar- 
læknum á Breiðabólsstað ? gildum stekkjarvegi fyrir sunnan og 
vestan bæinn ; heita enn Faxabrandsstaðir. Þar hefir snemraa 
verið lögð niður byggð og færð að Breiðabólsstað — þar hefir ef 
til vill þótt veðursælla, því þar er lægra. — í Faxabrandsstöðum 
hefir síðan verið stekkur frá Breiðabólsstað um langan aldur, 
sern sjá má á hinum mörgu stekkjatóttum frá ýmsum tímum, 
sem þar eru til og frá um túnstæðið. Þó hefir sú hlífð verið 
yfir bæjarrústinni, að ekki hefir stekkur verið byggður ofan á 
hana. Hún heldur sjer enn óhögguð og sjer allglöggt fyrir henni. 
En svo er hún fornleg, að eigi er hún grænni en móinn í kring 
um hana. En stekkjatóptirnar eru fíestar meira eða minna græn- 
ar. Er hún bæði af þessu og einkum af lögun sinni, auðþekkt 
frá þeim. Tóftin er 12 faðma löng og 4 faðma breið ; liggur frá 
horðri til suðurs og hefir aðaldyr á austurhliðveggnum við norður- 
gaflinn; miðgafl með dyrum á er 3 föðmum frá suðurgaflinum, 
og verður við það afhús á þeim enda tóftarinnar; þar eru einnig 
útidyr á austurhliðveggnum við suðurgaflinn. 

Stígandahróf . Vatnsd, kap. 16. »Ingimundur kom báðum 
skipunum í Húnavatnsós . .. þar heitir Stígandahróf ? er hann var 
upp séttr*. Það kemur heim ; að Stígandahróf er við Húnavatn. 
Það er á dálitlu nesi ; sem gengur út í vatnið litlu sunnar en 
gegnt bænum Akri. Hrófið er sem hústópt mikil, 10 faðma löng 
og 5 faðma breið, þó lítið rnjórri til endanna. Dyrnar ganga 
frám að vatninu og virðist norðurkampurinn hafa verið dálítið 
léngri. Þó er það ekki vel að marka, því dyrnar sýnast að hafa 
hrunið nokkuð saman. Að öðru leyti er tóftin glögg vel ? enda 
er harðlént á nesinu ? þó mýrlent sje þar fyrir ofan. 


III. Hallfreðarsaga* 

Hallfreður bundinn hjá holti nohkru . Bærínn Haukagil stend- 
ur í lágri hvos innst í dalnum að vestan og Saurbær litlu utar. 
Þar fyrir utan skagar heiðarbrúnin nokkuð inn ídalinn og verð- 
ur þar dálítið holt niður við láglendið. Frá Haukagili sjer eigi 
lengra úteftir dalnum þeim megin. Þar rennur Vatnsdalsá, eða 
kvísl úr henni, vestur við heiðina. Þegar úteftir er farið, þá er 
farið austur yfir ána fyrir utan holtið, sem nú var getið og svo 
eftir eyrunum um hríð, en síðan aftur vesturyflr. Hallfreður 



8 


hefir verið kominn að þessu holti, þá er hann sá eftirreiðina 
þeirra Griss, en þó eigi svo langt, að sæist frá Haukagili. Þar 
hafa þeir bundið hann hjá holtinu og fylgdarmann hans og fært 
þá í hvarf frá veginum. Annars hefðu þeir Ólafur sjeð þá, er 
þeir riðu þar um. Þeir Gríss hafa að eins komizt austur yfir ána 
áður hinir náðu þeim, námu þá staðar við götuskarðið, er þeir 
komu yfir Vatnsdalsá. Hafa þeir fundizt þar á eyrinni. Aftur 
fundu þeir þá Hallfreð á heimleiðinni. [Bæði um þetta og flest 
annað, sem hjer er tílfært viðvíkjandi Vatnsdælu, naut jeg ágætra 
upplýsinga Benidikts umboðsmanns Blöndals, er fór með mjer um 
sögustaðina]. 

Draumur Hallfreðar. — Þingeyrar. .. . G-akk þú út á holt 
þat, er hér er skammt frá þingstöðinni, þar sem götur mætast«. 
... »Um morgininn gekk Hallfreður út á holts-götu nokkura«. 
Spursmálið um það, hvaða holt hjer ræðir um, stendur í nánu 
sambandi við spursmálið um það, hvar þingstaðurinn var á Þing- 
eyrum. Hallfreður gekk út á holtið, það hefir því veríð sjávar- 
megin við þingstaðinn. Vestan í holti því, sem Þingeyraklaust- 
ur stendur sunnan í, eru að neðanverðu uppblástrar miklir — sem 
þó virðast uú hættir — en ofan við þá, og allt upp á holtið, sjer 
fyrir leifum af túni, sem girt hefir verið um, en er nú orðíð að 
roóa. Efst á túnstæðinu er rúst, fornleg og óglögg. Sagði mjer 
Jósep bóndi á Hjallalandi, að þar hjeti »Trumsvalir«. Það ör- 
nefni er óskiljanlegt eins og það er. Að sönnu rná skilja seinni 
hlutann: -svalir, um þann stað, sem áveðurs er, og það á hjer 
vel við. En fyrri hlutinn: trum- er eitthvað afbakaður. Mjer 
datt í hug, að það kynni að hafa myndazt úr draum: þar hefði 
heitið Draumsvalir og nafnið verið dregið af draumi Hallfreðar, 
af því það hefði verið á þessum stað, sem honum var vísað til í 
drauminum, að götur mættist á holtiun. Og þetta kemur vel 
heim, hafi þingstaðurinn verið þar, sem bærinn Þingeyrar ernú. 
En það er nú einmitt mín ætlun, að svo hafi verið. Kom mjer 
það fyrst í hug, er jeg sá i Árb. fornleifafjelagsins 1888—92, bls. 
79, að dómhringur er kallaður í Þingeyratúni — þó Sigurður 
Vigfússon geti til, að það kunni að hafa verið fjárrjett. — Og 
jeg styrktist í minni ætlun, er jeg sá dómhringinn; hann er svo líkur 
þess konar hringum á öðrum fornum þingstöðum, er jeg hefi 
sjeð, nema hvað hann er í stærsta lagi: 14—16 faðmar í þver- 
mál. En næstum þóttist jeg fá fullvissu, er jeg sá, til og frá um 
suður- og vesturtúnið, mikinn fjölda af stórum fornum tóftum, 
sem eru, sumar hverjar, allglöggvar, og merkilega líkar búða- 



9 


tóftum á fornum þingstöðum. Eru þær flestar nálega 8 faðma 
langar og 4 faðma breiðar, háar og yeggjadigrar og nær fullar 
innan, svo að eins sjer bolla ofan í. Hinar glöggustu eru raun- 
ar ekki fleiri en 8—10; en svo eru margar óglöggvari, þó auð- 
sjáanlega 'af sama tagi, en þjettara settar saman. Þannig er það 
einkum neðan undir hlaðbrekkunní. Og sjeu þetta nú búðatóftir, 
þá er auðvitað, að mest hefir búðaþyrpingin verið þar, sem nú 
er bærinn og kirkjugarðurinn, gæti þar hafa verið mikill fjöldi 
þeirra. Með þessu er nú gert ráð fyrir, að Þingeyrar hafi ekki 
byggst snemma. Að svo hafi verið, má líka ráða af Heiðarviga- 
sögu, þar sem Þórarinn segir, að verða muni mannamót »milli 
Hóps og Húnavatns, þar sem Jieita Þingeyrar. Svo hefði hann 
eigi tekið til orða, ef um bæ hefði verið að ræða. Hvergi þar í 
nánd er heldur jafnfagur staður eða líklegur til þingstaðar. Þar, 
en varla annarstaðar, mátti líka kenna hann við eyrar, því þá 
hafa, að líkindum eyjarnar sem nú eru, í kvíslunum þar niður 
undan, verið ógrónar eyrar sumar hverjar. Annars fæ jeg eigi 
betur sjeð, en að saga Jóns biskups Ögmundssonar taki hjer tví- 
mælin af. Þar segir svo, kap. 17: »Hinn helgi Jón biskup fór 
til várþings þess, er var at Þingeyrum, ok er hann kom þar, þá 
heitir hann tii árs, við samþykki alira manna, at þar sJcyldi reisa 
MrTcju ók bæ, ok skyldu allir þar til leggja, þar til sá staðr yrði 
efldr. Eptir heit þetta iagði hinn helgi Jón biskup af sjer skikkju 
sína, ok markaði sjálfr grundvöll undir kirkjuna«. A þingstaðn- 
um kemur hann því til leiðar, að heitið er staðfest, og eftir það 
leggur af sjer skikkjuna til að mæla kirkjugrundvöllinn samstund- 
is og á sama stað, að því er bezt verður sjeð. (Bisk. s. I. 171). 


IV. Fiimhogasaga. 

Viðidalsey. ... »Þá skoraði Finnbogi á Þorstein til hólm- 
göngu ... í Víðidalsey«. fLandn. 3. p. 4. k. nm.). Víðidalsey 
beitir nú Borgarey. Hún er IVíðidalsá út fráBorg og tilheyrir 
þeirri jörð. Það er mikið og fagurt slægjuland. Þar sjer enn 
stakkgarðstóftina, bæði háa og breiða. 

Moðskeggstóft. Finnb. s. kap. 29. »Þorvaldr hét maðr, hann 
var kallaðr Moðskeggr, hann bjó svá nær Borg, at nær ekki 
var á milli, ok var þat kallað Garðshorn«. Suður við túnjaðar 
á Borg er tóft ein fornleg. Hún er kölluð Moðskeggstóft. Hún 
snýr sem næst frá norðri til suðurs og er 8 faðma löng og 3 

2 



10 


faðma breið. Miðgafl er í henni nál. 2 */* faðm frá suðurenda-; 
ógjörla sjer fyrir dyrum á honum, verður þar afhús og eru dyr 
við vesturgaflinn, sýnist svo sem aðrar hafi verið að austan, en 
aðrar að vestanverðu. Við norðurgaflinn eru dyr á aðaltóftinni, 
og lítur líka út fyrir, að aðrar hafi verið á austurhlið en aðrar 
á vesturhlið skálans. Með öðrum orðum, það er eins og gaflarn- 
ir hafl verið frálausir. En líklega eru þetta aflaganir. Rjett 
hjá tóftinni, litlu ofar, er klettur mikill; en annar litlum kipp 
þar fyrir ofan og er sá fyrir utan túngarðinn. Þeirheita Sveina- 
klettar, og segja munnmæli, að Moðskeggur hafi fyrst rotað ann- 
an sveininn, er hann náði fyr, við þann klettinn sem hjá kotinu 
var, en hinum sveininum hafl hann ekki náð fyr en upp undir 
efri klettinum og því rotað hann þar. En af sögunni eraðráða, 
að henn hafi rotað þá báða við þann klettinn, sem nær er, og 
er það ef til vill líklegra. 

Fyrirsát og víg Bergs. kap. 35 Vestan í Hrútafjarðarhálsi 
upp frá Þóroddstöðum er djúp dalkvos við veginn, er heitir 
Svikadalur. Þar er sagt, að Jökull hafi setið fyrir Finnhoga og 
hafi þeir barizt á melnum við kvosina. Þeir sem fjellu, eru að 
sögn dysjaðir þar fyrir norðan melinn. En óglöggar eru dysj- 
arnar orðnar, sem von er. Eigi vita menn heldur, hvar liaugur 
Bergs rakka er, sem sagan segir, að Finnbogi hafl flutt heim og 
heygt skammt frá Borg. 


V. Þórðarsaga hreðu. 

Fyrir utan byggða bæi, sem ekkert er um að segja, eru 
engin örnefni hjer, sem fyrir koma í Þórðarsögu, nema Bessa- 
borg. Það er hæð mikil með klettabrúnum austan til í Miðfjarð- 
arhálsi. Þaðan er vfðsýnt vel, og því líklegt, sem sagan segir, 
að Þórður hafi gengið þar upp til að kveðja Miðfjörð í seinasta 
sinni. Eigi eru heldur nein örnefni hjá Osi, sem minna á Þórð, 
nema Þórðarnaust, og er það þó að mestu horfið. Annars er 
þar á túninu og í kringum það mikið af fornlegum rústum, sem 
ekki er nafn gefið. í bakkanum við árósinn eru 5 naustatóftir 
og skammt á milli; hefir sjór náð lengra inn fyrrum, þvf ár- 
burður berst í fjarðarbotninn. Innst eru 2 tóftir saman, þá 1 
sjerskilin, þá aftur 2 saman yzt. ÖIl eru þau meira eða minna 
afbrotin, því sjór hefir smátt og smátt brotið af bakkanum. En 
minnst er þó eftir af hinu sjerskilda sem í miðið er; það virðist 



lí 

hafa gengíð lengst fram; heflr ef til víll verið elzt. Það heitír 
Þórðarnaust, og á að vera naust Þórðar hreðu. Svo sagði mjer 
Arnbjörn bóndi Bjarnason á Ósi, vel greindur maður, eftir móð- 
ur sinni, sem haíði alizt upp á Qsi; höfðu foreldrar hennar búíð 
þar og fleiri forfeður. 

Ormshaugur heitir í Melstaðarnesi, og á að vera haugur 
Orms þess, er Þórður hreða drap.. Þrir haugar eru sýndir í 
Melsnesi, og er hinn yzti þeirra utar en móts við Beyki. Er 
auðsjeð á gömlum farvegum eftir ána, að sá haugur heflr verið 
í Reykjalandi áður. En hann er nú kallaður »Eormakshaugur«, 
en sá, sem næstur er Melstað, er kallaður »Ormshaugur«. Hin- 
um þriðja er ekkert nafn geflð nú á dögum. Það er auðsjeð, að 
hjer er vilt um nöfn. Yzti haugurinn hlýtur að vera hinn rjett- 
nefndi »Ormshaugur«, eftir afstöðu sinni. í hann heflr verið 
graflð oftar en einu sinni. Þegar Böðvar Þorvaldsson var prest- 
ur á Melstað, fóru vinnumenn hans til eina nótt, að grafa haug- 
inn, enda þótt þeir sæi merki þess, að í hann hafði verið graflð 
áður. Það fór því að líkindum, að þeir fundu ekki annað, en 
lítið eitt af ryðmolum. Arnhjörn bóndi á Ósi heflr löngu síðar 
talað við einn af þessum mönnum, og veit þetta því gjörla. En 
nú eru þeir allir dánir, sem að greftinum vóru. — Sá haugurinn, 
sem nú er nafnlaus, þykir mjer líklegt, að kunni að hafa heitið 
Eormákshaugur, áður en nöfnin rugluðust. í hann heflr verið 
grafið, svo ekki er til neins að leita þar. En hinn svo nefndi 
»Ormshaugur«, næst Melstað, er enginn haugur. Það grunar 
mann strax, þegar hann sjer »hauginn«, þvi fast við hann öðru 
megin er stekkjartóft. Þó kom okkur sjera Þorvaldi á Melstað 
saman um, að rjettast væri að ganga úr skugga um það. — 
Reyndist svo, er grafið var, að þegar niður í kom, fundust leifar 
af heyskán og taðskán, en ekkert annað. En með því, að litlar 
likur eru þó til, að peningshús hafl nokkurn tíma verið á þeim 
stað, þá ætla jeg helzt, að þar hafi verið kross-myndaður skjól- 
garður fyrir hesta, sem stundum hafl verið gefið hey undir. Úr 
honum gat orðið þannig löguð rúst, er hann smám saman fjell 
niður. 

Þórðarsaga hreðu hefir verið talin tortryggileg af þvi, að 
eigi getur það hvorttveggja verið rjett, að Þórður væri að drápi 
Sigurðar konungs slefu, og að hann ætti þó svo langvinn skifti 
við Miðfjarðarskeggja. ' Fram úr þessu má þó ráða með getgátu, 
sem ekki er ósennilegri en margar getgátur aðrar, sem fram 
hafa komið. Hún er sú; að það sje missögn í sögunni, að Þórð- 

2 * 



ur hafl verið að drápi Sigurðar, og að hann hafl verið bróðir 
Kleyps bersis. Liklegra er, að hann hafl verið föðurfrændi hans, 
og farið til íslands löngu fyr af öðrum ástæðum, sem eigi er 
hægt að gizka á. Hafl svo verið, getur frásögnin um viðureign 
Þórðar og Skeggja verið rjett í aðal-efninu, og þá gat Þórður 
búið á Miklabæ á undan Arnóri kerlinganef. Hinir fornu sögu- 
menn fóru með sögurnar svo, sem þeir kunnu þær rjettastar, en 
bjuggu engin söguatriði til upp úr sjer, því síður heilar sögur. 
Hitt er annað mál, að missagnir gátu slæðst inn hjá þeim, og 
var það þó víst miklu sjaldnar ; en líklegt mætti þykja, 


VI. Kormakssaga. 

K ormakshaugur er ekki nefndur á nafn i sögunni, en vegna 
nafnsins verður að setja hann í samband við hana. Það er áður 
tekið fram, að skifti muni hafa orðið á nöfnum hauganna í Mels- 
nesi, og muni sá, sem nú er ekkert nafn gefið, vera hinn upp- 
runalegi Kormakshaugur. Hann er eigi í beinni iínu milli hinna, 
en nokkuð vestar, nær »Hoflnu«. Grafin heflr verið í hann æði 
stór gröf og eigi fyllt aftur, er hann því mjög niður siginn. 
Enginn veit nú hve langt er siðan það var gjört. Sunnan og 
austan við hauginn sýnist móta fyrir garðlagi, er verið hafi kring 
um hann. Hinum megin sjest það eigi. Eigi getur það verið 
sá Kormakr, sem sagan er af, sem hjer heflr verið heygður, 
því hann fjell á Skotlandi. Enda segja munnmæli að Ögmundur, 
faðir hans, hafl komið út með Kormak föður sinn gamlan, og að 
hanr. sje sá, sem hauginn átti. Sagan bendir samt ekkert til 
þess. Það er ef til vill engu óliklegra, að farið hafi verið feðga- 
viit og haugurinn nefndur Kormakshaugur í staðinn fyrir Ög- 
mundarhaugur. 

Hoftð. Svo hagar til á Melstað, að bærinn stendur á hæð- 
arbrún, sem til forna mun hafa verið melur, en er nú gróinn. 
Mun fjörðurinn í fyrstu —• fyrir landnámstíð — hafa gengið inn 
með þeirri brún, en áin smám saman fyllt hanu að innan, og 
myndað láglendið, sem nú heitir Melsnes. Sjást þar margir far- 
vegir eftir hana. Svo sem stekkjarvegi fyrir utan Melstað er 
græn rúst á þessari brún. Þar heitir »IIofið«. Rústin er samt 
ekki hoftóft, líeldur bæjarrúst og hún ekki fornleg. Sagt 
er að sá bær hafl heitið Hof, og heflr án efa verið hjáleiga 
frá Melstað, Fornar girðingar eru þar fyrir ofan. Merkilegust 




w 

er kringlótt girðing, tæpum 100 föðmum ofar en bæjarrústin: sú 
girðing er 20 faðmar í þvermál. Innan í benni er upphækkun, 
sem likist tóftar-leifum; hún er aflöng, en mest niður sokkin ura 
miðjuna. Öðrum megín við hana er lítil tóft út við hringinu, 
efíir einhvern smákofa frá seinni öldum. Varla er hægt að 
hugsa sjer, til hvers þessi kringlótta girðing hafl verið ætluð, 
nema ef hoflð heflr staðið íhenni; og annað hvort heflr það líka 
hlotið að vera þar, ellegar bærinn heflr verið settur ofan á hof- 
tóftina. Ekki* er til neins að grafa i þessar rústir. Glrjót er þar 
ekkert, sem til bygginga verði notað. Fyrir ofan rústirnar er 
halllend mýri, en fyrir ofan hana móaholt. Á því austan til er 
steinn, sem kallaður er blótsteinn. Hann er að norðanverðu nál. 
B álnir á hvern veg, en svo er hann uppdregin tveim megin og 
hryggmyndaður ofan. Á hæð er hann nálægt 2'/s alin. Vega- 
lengd þangað frá »Hoflnu« mun vera á 4. hundrað faðma. Hvort 
lögun steinsins heflr geflð tilefni til þeirrar saguar, að hann hafi 
verið bfótsteinn, eða svo hefir verið í raun og veru, skal jeg láta 
ósagt. Eigi er heldur hægt að segja með vissu, hvort hjer heflr 
verið höfuðhof, eða að eins heimahof þeirra Melsmanna. Eigi 
er ólíklegt, að þeir Miðfjarðarskeggi og Ögmundur, faðir Kormaks, 
hafl reist hoflð í sameiningu, og hafl það síðan orðið höfuðhof 
vestasta goðorðsins í Húnavatnsþingi. 

Gnúpsdalur. Ekki er hægt að segja með vissu, hvar bær- 
inn G núpsdalur heflr verið. Þorkell, faðir Steingerðar, bjó í 
Tungu, sem án efa er Gnúpsdalstunga, en Steingerðr var fóstr- 
uð i G núpsdal. í • fljótu áliti sýnist svo, sem þá hafi að eins einn 
bær verið frammi í dalnum, og heitið Gnúpsdalur. En af Grett- 
issögu, k. 11., sjest, að Gnúpur í Miðfirði var byggður tyrir þann 
tíma. Auk þess eru þar i dalnum forn eyðibæjanöfn: Njálstaðir, 
Barðastaðir, Daðastaðir —- Þverá og Fosskot eru ekki fornbýli. — 
Það mun því standa eins á með Gnúpsdal, bæði í Kormakssögu 
og Heiðarvigasögu, eins og með Þjórsárdal, bæði i Njálu og 
Landnámu: að sagnaritararnir hafa látið sjer nægja að nefna 
dalinn, án þess að tilgreina bœinn í dalnum, þann er um var að 
ræða. 

Sveinsstaðir í Miðfirði, þar sem Þórveig bjó, hafa staðið á 
sömu brún sem »Hofið« stendur á, iitium spöl utar. Nú heflr sá 
bær. verið í eyði langan tíma, en nýlega er nú aftur gerður þar 
bær og kallaður »á Barði«. Það er hjáleiga frá Melstað, 



n 


VII. Grettissaga, 

Langafit kap. 29, »Um sumarit var lagt hestaþing á Langa- 
fit ofan frá Reykjum«. Nafnið Langafit ernútýnt, en löng eyri, 
grasi vaxin, er með ánni niður undan Reykjum, sem líklega er 
Langafit. Ekki eru þar háir bakkar að ánni nú; en farvegur 
hennar er breytilegur, svo það er ekki að marka. 

Grettishaf á Hrútafjarðarhálsi, m, fl., kap. 30. »Þar stendr 
steinn mikill, er kallaðr er Grettishaf; hann fékkst við lengi um 
daginn at hefja steininn ok dvaidi svá þar til þeir Kormakr 
kvámu. Grettir sneri til raóts við þá . . . hlupust þeir at ok 
börðust. . . . Gunnar hjó húskarl Atla banahögg . . . þá voru 
fallnir tveir húskarlar Kormaks*. Alfaravegurinn yfir Hrúta- 
fjarðarháls hefir til forna eigi legið þar, sem sá vegur lá, sem 
nú var lagður niður, er hinn nýji vegur var gjör. Hann hefir 
legið miklu sunnar; vestur með Urriðavatni sunnanverðu og sunn- 
anundir Brúarhól og þá nokkru vestar saman við hinn nýrri 
veg. Sjer enn fyrir honum víða. Þvi heitir Brúarhóll, að þar 
hefir fyrrum verið byggð steinbrú yfir blautt mýrarsund; sjer 
enn vel til hennar, þó hún sje mjög niður sokkin og úr lagi 
gengin; má sjá, að hún hefir verið allmikið mannvirki. Spölkorn 
þaðan í norðaustur stendur steininn Grettishaf (eða Grettistak, 
sem hann er nú nefndur). Hann stendur svo hátt, að hann sjest 
tilsýndar eigi allskammt, enda er hann seði stór: hjer um bil 
teningsfaðmur að stærð. Mætti ólíklegt þykja, að nokkrum manni 
dytti í hug að »hefja« hann. Það er samt óefað, að þetta er 
steinninn, sem sagan talar um. Hún segir nú ekki, að Grettir 
hafl haflð steininn, heldur að eins, að hann hafi lengi dags feng- 
ist við það. Steinninn er mjög einkennilega settur: hann stend- 
ur á lítilli klapparbrík, sem varla er faðmur á breidd og nál. 1 
al. á hæð, en allt að 3 faðmar á lengd. Steinninn snertir hana 
ekki nema með tveimur nybbum sem á honum eru, og svo er 
steinklípu stungið undir hann til stuðnings; í þeim skorðum er 
hann óbifandi. í þessum skorðum hefir því Grettir skílið við 
hann, hvort sem hann hefir verið svo áður, eða Gretti hefir tek- 
izt að hafa einhvei áhrif á legu hans. Til þess hefði að minnsta 
kosti þurft meira afl og lag en menn nú hafa hugmynd um. 
An þess að halda því fram, sem svo er ótrúlegt, skal jeg þó 
benda á það, að Grettir mun hafa verið talsvert æfður í því, að 
fást við stóra steina. Þess er tvisvar getið í sögunni, að hann 
þurfti að hafa bið þar sem hann var á ferð, nfl. hjer, og áður 



15 


undir Sleðaási — ogH bæði skiftin fer bann óðara að fást við 
stein. Og þó munnmæiin um hin mörgu »Grettistök« yíðsvegar 
um land sjeu ýkjufull, þá sýna þau samt, að Grettir hefir öðr- 
um fremur haft orð á sjer fyrir aflraunir við steina. Heima að 
Bjargi, þar sem hann ólst upp, var gott tækifæri til þesskonar 
æfinga. Skammt fyrir norðan túnið er melur allstór, sem er 
kallaður »reiturinn«; hann er alséttur stærri og smærri hnulL 
ungssteinum. Þrír þeirra eru nefndir y»GrettistöJc« y og er eitt 
þeirra langstærsti kletturinn á »reitnum«. Hann er jafnvel 
stærri en »Grettistak« á Hrútafjarðarhálsi. Utan úr honum hef- 
ir brotnað stykki mikið, sem hjá honum liggur auðsjácinlega ó- 
haggað. Virðast engar líkur til, að Grettir hafi fengizt við það 
bjarg. Annað »Grettistakið« er þó ekki nema svo sem 1—1 */2 
al. að teningsmáli. Sá steinn liggur ofan á öðrum einstökum 
steini, sem er lágur öðru megin, er þar klípa sett undir hinn 
(efri). Er ekki fortakandi, að með mikilli orku og framúrskar- 
andi lagi hefði mátt velta honum þar upp. Og sama er að segja 
um þriðja »Grettistakið«. Sá steinn er á stærð ekki fjarri hin- 
um síðast talda; hann Jiggur á háu, frálausu klapparhorni; en til 
hliðar við það klapparhorn er berghlein, sem hefði mátt velta 
honum eftir. Undir honum er líka klípa öðrum megin. Mjer 
þótti rjettara að geta ura þetta. — Frá Grettistaki á Hrútafjarð- 
arhálsi gat Grettir eigi sjeð til þeirra 'Kormaks fyr, en þeir voru 
komnir miðja vega frá Brúarhóli til Urriðavatns. Þeir hafa þá 
verið komnir að eins fram hjá honum. En þeir hafa undir eins 
sjeð, er hann sneri til móts við þá, og eigi viljað renna. Hefir 
fundur þeirra orðið 1 dal þeim, er þar verður. Þar fannst dys 
fyrir rúmum 20 árum og voru þar í beinaleifar, en eigi heil 
bein nema tvær hauskúpur, önnur stór en önnur minni. Þær 
voru lagða-r þar niður attur. Sá er fundH hafði, var Guðmund- 
ur bóndi Helgason í Tjarnarkoti, greindur maður og aðgætinn. 
Fjekk jeg hann nú með mjer þangað, til að leita í dysinni; en 
hú var þar ekki meira eftir en eitt ennisbein, sem víst muri hafa 
verið af stærri kúpunni. Þannig kemur þetta heim við söguna. 
Húskarlar Kormaks hafa, auðvitað, verið dysjaðir báðir saman, 
— líklega í þessari dys, — en húskarl Atla eigi hjá þeim. [Um 
leið sýndi Guðmundur mjer hinn forna veg, brúna hjá Brúarhóli, 
Grettistak og afstöðuna þaðan þangað sem dysin var). 

Grettir situr fyrir Barða k. 31. »Reið hann (Grettir) þá . . . 
til Þóreyjarnúps ok ætlaði að sitja þar fyrir þeim Barða, er þeir 
riðu sunnan. Hann fór frá bænum í hlíðina ok beið þar, . . . 



16 


ok er þeir komu fram fyrir bæinn, raælti Barði . . . ’þat hygg 
ek, at þar sje Grrettir Ásmundsson . . . mun ek nú spnda eftir 
mönnum til Þóreyjarnúps . . . ok svá gjörðu þeir«. Þess er 
getið, at þeir Barði komu sunnan Tvídægru, og lá þá leið þeirra 
hjá Þóreyjarnúpi. Hafa þeir riðið fyrir neðan Miðfjarðarvatn, en 
svo beygt við, sem leið lá, upp að fjallshlíðinni fyrir sunnan bæ- 
inn á Þóreyjarnúpi. Þá er þeir voru fyrir framan bæinn, gátu 
þeir sjeð Gretti í hlíðinni og haft ráðrúm til að senda til bæjar 
áður en hann kom á leið þeirra. Þannig stendur þetta heima. 
Þar sem Grettissaga segir, að þeir Barði haíi verið 6 saman, en 
eftir Heiðarvíga sögubroti hefði þeir átt að vera 16, þá liggur 
mjög nærri að taka það fyrir ritvillu í Grettissögu (VI fyrir XVI); 
en að Grettir þó áræddi að ráðast á móti svo mörgum, gat ver- 
ið af því, að hann hafi verið orðinn þess vís, að þeir væri til 
einskis færir, flestallir, vegna sára. Hitt er samt engu ólíklegra, 
að af þeim 16, sem frá Heiðarvígum kornu, hafi 10 eigi verið 
færir um að fara lengra íyrst um sinn en að eins norður í byggð- 
ina, legið þar svo í sárum, en að eins 6 hafi getað haldið áfram 
heimleiðis. Um þetta er eigi hægt að fá fuila vissu, því frásögn- 
ina um það, með fleiru, vantar í Heiðarvígasögu. 

Spjótsmýri kap. 48. »Einn góðan veðurdag reið Grettir vest- 
ur yfir hálsa til Þóroddstaða . . . Hann spyr at Þorbirni . . . . ok 
reið á burt ok fram á veginn tii Reykja. Þar gengr mýrr ein 
ofan ór hálsinum«. Kap. 49. »Spjótið þat, er Grettir hafði týnt, 
fannst . . . í þeirri mýri er Þorbjörn féll, ok heitir þar nú Spjöts- 
mýrr« . Enn heitir Spjötsmýri skammt fyrir utan tún á Þórodds- 
stöðum á veginum til Reykja. Þar er engi. Melur er miili henn- 
ar og túnsins, svo að hún sjest eigi að heiman. Hún er nokkuð 
löng frá norðri til suðurs, og er svo að sjá, sem þeir Þorbjörn 
hafi verið norðantil á henni; en Grettir kom sunnan að henni 
er hann »reið á teiginn«, Þá gátu þeir sjeð hann sem sagan 
getur, og kemur það vel heim. — Hvar Miðfitjar — sem sagan 
nefnir Jíka — hafa verið, kunni enginn að segja mjer, er jeg 
spurði. 

lorfastaðir . kap. 15. »Skáldtorfa bjó þá á Torfustöðum. 
Bersi hjet son hennar«. Torfustaðir eru tveim bæjarleiðum fyrir 
utan Bjarg, en eiga land austur í Bersaborg og er eigi ólíklegt, 
að hún hafi nafn sitt af Bersa Skáldtorfusyni. I túninu á Torfu- 
stöðum er rúnásteinn eða steinn með á höggnum leturmyndum. 
Það er ísaldar hnöllungur, aflangur, hjer um bil 3 l /2 al. á lengd, 
2 al. á breidd og 1 al, á hæð. Á hann eru höggnar tvær let- 



17 


urmyndir (eða bandrúnir?) og er meira en Y* a b bil á milli 
þeirra. Þær líkjast þessum myndum: 

? j 

Þessa varð að geta hjer, þó það komi sögunni eigi við. 


VIII. Heiðarvlgasag a. 

»Saxalœ7cr« kap. 1. . . . Ok ríðit svá, unz þér komit at 
SaxalœJc, hann fellr yr Vestrhópsvatni ok ofan undir Dalsá«. 
Úr Vesturhópsvatni rennur eigi nema einn lækur. Hann rennur 
í Víðidalsd. Hjer er nafn hennar stytt, og að eius nefnd Dalsá. 
Hann er á leiðinni þá er riðið er úr Asbjarnarnesi hjá Borg og 
til Miðfjarðar, svo eigi er um að villast. Raunar lítur helzt svo 
út, eftir sögunni, sem lækurinn sje á leiðinni milli Ásbjarnarness 
og Borgar. En það kemur til af því, að sagan er þar, eins og 
viðar, nokkuð óskipulega sögð, og getur þess fyr, sem síðar átti 
að geta. Þannig á frásögnin um komu Barða til Borgar að 
standa á undan frásögninni um ferð þeirra Þuríðar yfir lækinn. 
Eigi er lækurinn meiri en svo, að vel mátti Þuríður bjarga sjer 
sjálf úr honum, en hlaut að vökna svo mjög, að trautt gat hún 
farið lengra burt; enda fóru þeir fjelagar með hest hennar frá 
henni, meðan hún »gruflaði af læknum«. — En nafn lækjarins er 
ekki »Saxalækur«, heldur Faxalœlcur, og mun afskrifari hafa 
mislesið nafnið. 

Gnúpsdalur. kap. 1. »Gistingarstað hefi ek yðr fengið í 
Gnúpsdal er þér skuluð hafa. Njáll heitir búandi, er þér skuluð 
í nótt gista at«. Hjer er eins og í Kormakssögu, að eigi er tek- 
ið fram, hvort Gnúpsdalur er einn bær, eða þar eru fleiri bæir. 
Ef til vill bendir það þó heldur til hins síðara, að þá er Þórar- 
inn hefir vísað þeim Barða til gistingar í Gnúpsdal, vísar hann 
þeim sjerstaklega til bónda »er Njáll heitir«. Þess hefði eigi 
þurft, ef þar hefði eigi verið fleiri bændur. — í Stóra-Nups landi 
fyrir vestan ána, spölkorn inn í dalnum er eyðibýli nefnt Njál- 
staðir. Liggur nærri að ætla, að þar hafi verið bær Njáls, þess 
er þeir Barði gistu hjá. Þangað fór jeg og Hjörtur Lindal bóndi 
á Núpi með mjer; leituðum við að rústum Njálstaða, en gátum 
eigi fundið þær, svo við værum vissir um það. Á einum stað 
þótti okkur samt líta út fyrir að gamlar rústir væri; enda mundi 
þar einna líklegast bæjarstæði á því svæði sem um gat verið að 
ræða. 

8 



18 


Hvar Heiðarvlg urðu er óhægt að ákveða með vissu. A 
Tvídægru eru mörg vötn, svo mörg, að lengi hefir verið mál 
manna, að enginn geti tálið tjarnirnar á Tvídægru; ganga og 
víða nes og oddar út í yötnin, er gæti hafa verið vigiu þau, er 
Þórarinn visaði Barða til. Raunar eru varla nema tvær leiðir, 
er um geti verið að ræða, að þeir Barði hafi farið aðrahvora. 
Er önnur vestantil, en hin austantil á heiðinni. Eystri leiðin er 
hin vanalegi Tvídægruvegur, sem í fyrri daga var kallaður 
»Gnúpdælagötur« af því hún liggur upp úr Núpsdal. Yestri leið- 
in er um Sljettafell og fyrir vestan öll Tvídægruvötnin. Þá leið 
fara eigi aðrir en fjallleitarmenn á haustum og er henni ekki 
einu sinni geflð nafnið »vegur«, enda kvað hún vera verri en 
hin, sem þó er ekki góð. Hafi þeir Barði samt farið þá leið, 
þykir líklegast, að Heiðarvfg hafi orðið í tanga í Hrólfsvatni, 
sem er fyrir ofan Kjarradal vestarlega. Sá tangi kvað vera 
allmjór nær landi, en breiðari út í vatniuu og þar í honum dá- 
lítill hóll, en haglendi í kring. Nyrðra vígið á þessari leið hefði 
þá átt að vera tangi i Krókavatni nálægt Sljettafelli. Helztu ó- 
líkindi á þessu eru: að sú leiðin er verri en hin, að þá hefði leg- 
ið beinna við að fara upp úr Vesturárdal en krókur eigi lítill að 
fara um Núpsdal og hann eigi góður yfirferðar, og að frá Hrólfs- 
vatni gátu þeir Barði eigi sjeð til þeirra Illuga svo fijótt, að ráð- 
rúm væri til undankomu, nema því að eins, að þeir Illugi hefði 
komið þangað vestanað, sem engin ástæða er til að ætla, að þeir 
hafi gjört. En hafi þeir Barði farið Gnúpdælagötur — sem sýn- 
ist liggja beint við, er þeir gistu í Gnúpsdal, — þá kæmi allvel 
heim, að vigin hefði orðið í tanga sem er í Kvíslavatni hinu 
nyrðra. Það vatn er næstum í stefnunni, þá er farið er uppeftir 
Kjarradal og svo haldið áfram í sömu átt norðaustur á veginn. 
Á þeirri leið er engin torfæra nema eitt mýrarsund, sem að vísu 
er mjög blautt, en er þó oft riðið yfir það. Tanginn er eigi 
breiðari en svo næst landi, að þar munu 16 menn geta varizt 
samhliða. Útí vatninu er hann breiðari, og í honum gott hag- 
lendi. Þar' er hæðarbunga og má þaðan sjá nokkuð langt til, 
hvort menn koma neðanað. Líka er sjónarhæð á landi, rjett við 
tangann, svo þar þurftu þeir Illugi eigi að koma hinum á óvart. 
Nyrðra vígið á þessari leið væri líklegast tangi í Hávaðavatni 
hinu nyrðra. Hann er hæfilega breiður fyrir 9 menn til varnar, 
og vegurinn liggur alveg hjá vatninu við tangann, svo að eigi 
mátti hentugra vera fyrir flestra hluta sakir. [Jeg hefi sjálfur 
sjeð þenna tanga í Hávaðavatni. En um hina staðina hefi jeg 



íeitað upplýsínga hjá kunnugum mðnnum, en gat eigi sjeð þé 
Bjálfur.]. Hávaðavatn ið nyrðra er rjett fyrir norðan Hraungarða, 
eem eru landamerki milli Norðurlands og Suðurlands. Hið eina 
sem er til ólíkinda yið þessa leið, er það, að enginn lækur renn* 
ur norður úr Hávaðavatni. En í sögunni segir Þórarinn, að frá 
nyrðra víginu »deilir norður vatnsföllum til hjeraða vorra*. Hjer 
er um að gera: hvort hann tekur þetta fram að eins til að á- 
kvarða staðinn, eða þar i á að liggja bending um það, sem hann 
tekur síðar fram: að »þá ber alla kviðburði norður«; með öðrum 
orðum: hvort þá voru enn eigi landamerki ákveðin sem nú eru, 
heldur að eins eptir því sem »vötn deildu«. Sje meiningin eigi 
önnur en að ákveða staðinn, þá getur það verið ónákvæmní, 
sprottin af ókunnugleik sögumanns, að hann segir að »deili norð- 
ur vatnsföllum« frá viginu, þó það hafi verið í Hávaðavatni. En 
sje það bending um landamerkin, þá getur Hávaðavatn eigi kom- 
ið til greina, þó það sje fyrir norðan merkin sem nú eru. Er 
þá enn um tvennt að velja: annaðhvort að aðhyllast vestri leið- 
ina, þó andmarkar sjeu á þvi, ellegar að hugsa sjer, að i Ketil- 
vatni eða öðrum þeim vötnum, sem þar eru næst veginum, hafl 
verið tangi, svo lagaður, sem nyrðra víginu er lýst, en sem nú 
sje breyttur eða horfinn. Er því eigi að neíta, að grjótlausir 
tangar geta hafa breyzt og horfið, þar eð jarðvegurinn er svo 
blautur. Mjer fyrir mitt leyti þætti þetta næstum líklegra. Því 
miður mun ekki hægt að sanna neitt um þetta: Það mun ekki 
þurfa að gera ráð fyrir, að handrit af sögunni komi fram, sem 
fyllir eyður hennar. Það eitt gæti skorið úr málunum. 


IX. Bandamannasaga. 

Svölustaðir eru eyðibýli í tungunni ofan frá Víðidalstungu; 
en byggð hafði haldist þar fram á seinni aldir. Þangað fór jeg 
eigi, þar eð kunnugir menn sögðu mjer. að þar væri rústir frem- 
ur nýlegar, eins og að líkindum lætur. Aðrir sögustaðir, sem til 
skoðunar gæti komið, eru eigi i þeirri sögu. 


Viðaukar. 

Hofgil heitir gil eitt skammt fyrir sunnan tún á Þóroddsstöð- 
um í Hrútafirði. Hoftóft sjest þar samt eigi. Tóft er að sönnu 
yið gilið í hvammi einum; en það er auðsjáanlega stekkjartóft. 

3* 



Er óliklegt, að hún hafl nokkurntíma verið álitin hoftóft, og gilinu 
svo geflð nafnið af henni. Liklegra þykir mjer, að þar nálægt 
hafl verið hof, — heimahof Þóroddstaða manna; — þar eru blásn- 
ir melar við gilið, svo tóftin getur auðveldlega verið blásin 
burtu. 

/ HauJcadalnum í Dalásýslu spurðist jeg fyrir um staðinn þar 
sem þeir börðust Atli frá Bjargi og Þórissynir frá Skarði. En 
enginn gat sýnt mjer haDn eða nein örnefni, sem bentu á hann. 
Af sögunni er helzt að ráða, að það hafi verið á flötinni fyrir 
innan hólana, sem eru móts við bæinn í Skarði. 

Skammt frá Jörfa í Haukadal heita Valþjófsstaðir, eyðibær. 
Á hann heflr hlaupið skriða, — að sögn með snjóflóði, — og eyði- 
lagt hann. Þó sjer þar nokkuð fyrir rústum. 

EiriTcstaðir í Haukadal, þar sem Eiríkr rauði bjó, eru nú 
eyðibýli í landi Stóra-Vatnshorns, og er bæjarlækur Eiríkstaða nú 
landamerkjalækur milli Vatnshorns og Skriðukots. Rúst Eirík- 
staða er einkennileg: tvær tóftir jafnlangar: 8 faðma; er önnur 
langsetis aftan við hina og einn veggur á milli. Breidd beggja 
tóftanna til samans er 7 faðmar. Aftari tóftin er lítið eitt mjórri 
en hin. Dyr á framtóftinni eru á suðurhliðveggnum nærri aust- 
urgafiinum. Dyr úr framtóftinni inn í afturtóftina eru á mið- 
veggnum, skammt frá vesturgafiinum. Hvort útidyr hafa verið 
á vesturgafli afturtóftarinnar. sjest eigi gjörla því hann er eigi 
Vel glöggur. Rústin er á afhallandi fles upp við fjallshlíðina. 
Neðst á flesinni, niður með læknum, er önnur tóft, sem eigi er 
ólikleg til að vera af fjósi og hlöðu. 

Saurstaðir í Haukadal, þar sem Eyjólfur saur bjó, eru gagn- 
vart Eiríksstöðum hinum megin í dalnum. Lítíl á er þar fyrir 
austan bæinn og móafies fyrir austan ána, sem hún brýtur við 
og við. Á þeirri fles er ferhyrnd girðiug, forn, nál. 10 faðm. á 
hvern veg. Dyr sjást eigi. Sagt er, að þeir Eirikur og Eyjólf- 
ur hafi barist í girðingunni. Árni bóndi í Skriðukoti, sem sýndi 
mjer þessa staði, sagðist hafa átt heima á Saurstöðum fyrir nál. 
20 árum, hefði þá önnur girðing verið ofar á móaflesinni, fer- 
hyrnd eins og hin, en margfalt minni, hefði verið sagt, að leiði 
Eyjólfs væri í henni. Nú var eigi neitt eftir af þessari litlu girð- 
ingunni: áin hafði brotið hana burtu. Lengra upp með ánni að 
austanverðu er fagur grashvammur og i honum fjórar eða fleiri 
stekkjatóftir. Hann heitir Orustuhvammur. Er sagt að Eiríkur 
hafl barist þar. En hvort það var við Hrafn eða Eyjólf, fylgir 
eigi sögunni. Er svo að sjá, sem Eiríks hafl verið sóknin en 



n 


hinna vörnín, þar eð orustustaðirnir eru sýndírþar megin ídaln* 
um, sem hann bjó eigi. 

í Hmmmi í Hvammsveit er á einum stað í túninu ávöl upp- 
hækkun, sem ætlað hefir verið að væri haugur Þórðar Gellis. 
Okkur sjera Kjartani kom ásamt, að byrja á að grafa hann upp. 
Því varð eigi lokið sama dag; en að morgni var heyþurkur, svo 
eigi mátti taka menn frá verki. Rjeðum við þá af að fresta 
framhaldi graftarins, og tók hann að sjer að anriast um það sið- 
ar. En af því sem komið var, voru litlar líkur að sjá til þess, 
að þetta mundi haugur vera. 

Á Brúsastöðum i Þingvallasveit er hoftóft í túninu gagnvart 
bænum, við keldudrag sem þar er. Hún er að útliti talsvert 
svipuð hoftóptinni í Úthlíð (sjá Árb. fornl.fjel. 1894 bls. 6.). Þó 
er afhúsið hjer austanvið aðalhúsið og engin aukatóft með. Þessi 
rúst er lika öll minni. Lengd hennar allrar er um 10 faðm. 
Aðalhússtóftin nál. 7*/* faðm. hvern veg. Afhússtóftin eins (7 x /s) 
á lengd, en faðm. á breidd. Báðar tóftirnar hafa dyr mót 
norðri. Af útliti rústarinnar er helzt að sjá, sem dyr hafi verið 
milli tóftanna. En af grjótinu fjekkst engin vissa um það, er 
gr'afið var. Hvar sem teini er stungið niður 1 rúst þessa, er ná- 
lega allstaðar grjót fyrir. Jeg ijet grafa upp afhústóftina. 
Reyndist hún full af grjóti; en í henni nál. miðri voru þó stórir 
steinar, sem mjer þóttu eigi líklegir til að hafa faliið úr veggj- 
um. Hygg jeg þar hafi verið hleðsla, ef til vill goða stalli. En 
svo var allt úr lagi gengið, að engin lögun sást á neinu. Hefir 
klaki fært steinana úr stað, þvi raklent er. Þar eð eigi var 
unnt, vegna verkmannaleysis, að grafa upp allt hofið, — enda 
ósýnt um árangur, þó unnt hefði verið — ljet jeg staðar numið 
við svo búið, og færði allt i samt lag aftur. 

Bollasteinn er í bæjarvegg á Brúsastöðum, nálægt fjósdyrun- 
um. Hann er í undirstöðu og er því dálítið niður siginn; þó sjest 
framhliðin nokkurnveginn glöggt, og er hún nær 1 al. á hæð, en 
tæp 1 al. á breidd. Eptir því sem mjer var sagt af stærð steins- 
ins inn í vegginn, er hann allt að þvi 1 teningsalin á stærð, 
heldur þó minna en meira. Bollinn er í framhlið hans og er um 
6 þuml. í þvermál, en um 3 þuml. á dýpt. Steinninn er nefnd- 
ur »blótsteinn«; en eigi fylgja honum neinar sagnir að öðru leyti. 
Þó er það varla vafamál að hann hefir staðið í sambandi við 
hofið. Bollasteinar hafa fundist bjá fleiri hoftóftum. Skyidi þeir 
ekki hafa verið hafðir fyrir hlautbolla? 



„Flosatraðir" 

og þingfararvegur Þjórsdæla. 

-=*s- 

Fyrir austan túnið í Bræðratungu er mýrarsund, en fyrir 
austan sundið liggur móaholt austur að Hvítá. Austan i því er 
gráleitur grjótmelur við ána, er heitir Grámelur. Hjá Grámel 
var lengi vað á ánni, en lagðist niður snemma á þessari öldj er 
Guðmundur hreppstjóri Bergsteinsson frá Hlíð i Gnúpverjahrepp 
fórst þar í sandbleytu. Siðan hafa menn eingöngu notað vaðið á 
Kópsvatnseyrum, sem er litlu ofar. Frá Grámelsvaðinu liggur 
forn vegur heim yfir holtið, til Bræðratungu. Það eru margar 
og stórar götur, hver við hliðina á annari. Þær eru nú upp- 
grónar fyrir löngu. Þær heita »Flosatraðir«, því sagt er, að 
Flosi hafi farið þenna veg, er hann »tróð illsakar« við Ásgrím. 
Hann gat og naumast annarstaðar farið. Austan megin liggur 
vegur þessi frá vaðinu beint í suðaustur að ásum þeim, er bæ- 
irnir Gröf og Briðjuholt í Hrunamannahreppi standa undir. Milli 
þeirra bæja liggur vegur austur yfir ásana. Þar heitir Ljóna- 
stígur. Þar er Litla-Laxá austan undir ásunum, og hefir vegur- 
inn legið austur yfir hana. Frá henni sjest hann glöggt austur 
yfir Hrunavöll — það er flatlent svæði fyrir norðan og vestan 
Hruna, — þar beygir hann til landnorðurs inn á Tunnubergs- 
flatir móts við Berghyl. Þá taka við ýmist grjótásar eða mýrar- 
sund, og sjer því ekki til vegarins austur yfir Hörgsholts og 
Kaldbakslönd, nema á svo nefndu Króksskarði. Þaðan er stefn- 
an að Mýraskógsvaði á Stóru-Laxá, — það er skammt fyrir neð- 
an Hrunakrók, — og austan megin við það vað sjest vegurinn 
enn á litlum parti skammt frá neðri Grímstöðum. Þaðan af er 




23 


landið víðast grýtt, og sjest hann eigi úr því annarsstaðar en 
norðan í Rjúpnaheiði á Flóamanna-afrjetti. Þar stefnir hann til 
Þjórsárdals; enda er þá eigi all-langt þangað. Það er ætlun 
manna, að þetta hafi verið þingfararvegur Þjórsdæla, enda er 
það liklegt, því hann er mun styttri, heldur en ef farið er ofan 
Gnúpverjahrepp. Og vel getur verið, að Skaptfellingar og Aust- 
firðingar hafi stundum farið Fjallbaksveg hinn nyrðri til þings 
og yfir Þjórsá á ferju við Kolviðarhól í Þjórsárdal, — því þar 
er einhver álitiegasti ferjustaður, — og farið svo þennan veg. 
Flosi hefir samt ekki farið þá leið: hann kom í Fljótshlfð, eins 
og við var að búast. Hefir hann þvi farið út Hreppa og komið 
á hinn umrædda veg fyrir norðan Gröf, skammt fyrir vestan 
Ljónastig. — Frá Bræðratungu hata menn svo farið niður með 
Hvitá fyrst, þá vestur yfir »Sporðinn« og riðið yfir Tungufljót 
nálægt Torfastaðahólma. Þar er raunar bleytuhætt, en er þó 
stundum farið. Þó er það án efa verra nú en fyrrum, þvi að 
jökulleðja hefir stórum aukist í fljótinu á seinni árura 1 . Vestur 
yfir Tunguna ytri eru mestmegnis mýrlendi eða holt, meira eða 
minna blásin. Þó sjest fyrir fornum þvervegi miklum á einum 
stað i holtinu fyrir norðan Torfastaði, og er það án efa framhald 
þessa vegar. Brúará hafa þingmenn er þenna veg fóru, riðið 
hjá Böðmóðsstöðum; en þaðan liggur enn vegur vestur á alfara- 
veginn um Laugardalinn 

Br. J. 


1) í minni manna er enn lífa hefir skriðjökull hlaupíð niður í Haga- 
vatn — sem er sunnan undir Langajökli, — en úr því vatni rennur «Farið« 
í Sandvatn og þaðan í Árbrandsá (o: Ásbrandsá?), en sú á rennur í Tungu- 
fljót. Siðan er fljótið jökulvatn, en svo var eigi áður. 



„Bær Þórodds g*oða“. 


Svo hefir leDgi verið litið á, sem það segði sig sjálft, að 
»bær Þórodds goða«, sá er jarðeldurinn vofði yfir árið 1000, hafi 
verið á Hjalla og hvergi annarstaðar, Þetta er eðlilegt, því í 
sögum er hans hvergi annarstaðar getið. Enda hefir vissan um 
þetta þótt svo óyggjandi, að börn eru látin læra það með biflíu- 
sögunum. Og engum hefir, svo jeg viti, sýnzt þörf á að rann- 
saka það mál frekar. Það er samt þörf á því. Það er ætlan 
mín, byggð á ástæðum, sem eigi er gangandi fram hjá, að sá 
»bær Þórodds goða«, sem í Tiættu var fyrir jarðeldinum, hafi ver- 
ið að Hrauni en eigi að Hjalla. Á þetta, og ástæðurnar fyrir 
þvi, benti jeg með fáum orðum í ritgjörð minni »um þriðjunga- 
mót«, sem prentuð er í Tímariti Jóns Pjeturssonar 1. og 2. hefti. 
Sú ritgjörð fjekk harðan dóm hjá Kaalund; og þó hann væri 
raunar órökstuddur, gat hann valdið því, að fáir veitti ritgjörð- 
inni eftirtekt. Enda er Dr. Þorvaldur Thoroddsen sá eini, sem 
getur hennar (sjá Andvara 1884 bls. 18. neðanmáls), og er jeg 
honum þakklátur fyrir það. Ritgjörðin var nú fyrsta tilraun 
min, og dettur mjér ekki i hug að jafna henni við rit visinda- 
manna. En hún vekur samt athygli á ýmsu sem eigi væri 
vanþörf að rannsaka nákvæmar; og þar á meðal er þetta: um 
bœ Þórodds goða. Vil jeg nú leitast við að skýra það mál 
betur. 

Yfirlit yfir ástæður mínar er þetta: 

1. Það hefir ékki legið nærri, að jarðeldur hlypi á bæinn 
Hjalla. 

2. Jarðeldur hefir hlaupið að bœnum Hrauni. 



25 


3. Það er eJcJci líJclegt að Þóroddur Jiafi íyrjað búsJcap á Hjaila . 

4. Rof Jiefir verið að Hrauni . 

Að þessum ástæðum liggja þau rök er nú skal greina. 

1. Það hefir eJcJci legið nœrri , að jarðeldur Tilypi á Rjalla . 
Flestir ætla að jareldurinn, sem Kristnisaga getur um, að hætt 
þótti við að »mundi hlaupa á bæ Þórodds goða«, hafi verið hraun- 
kvísl sú, er myndaði Þurárhraun. En frá Þurárhrauni er nær- 
felt míluvegur vestur með fjallshlíðinni út að Hjalla. En hraun- 
kvíslin stefnir ekki einu sinni í áttina til Hjalla, úr því hún fell- 
ur ofan af fjallinu. Hún liefir fossað ofan um tvö skörð í fjalls- 
brúninni fyrir austan Þurárhnúk, og fallið til suðurs beint undan 
hallanum ofan á láglendið. 0g þó rnenn hefði búizt við, að eld- 
urinn kynni að aukast og falla vestur af Þurárhnúk, þá er þar 
fyrir .slakki mikill og þaðan ærinn halii til suðurs ofan á lág- 
lendið, sem eldflóðið hefði orðið að renna eftir. Það hefði ekki 
getað runnið utan í hallanum til hliðar vestur eftir, sem það hefði 
þó orðið að gera, ef eldurinn hefði átt að hlaupa á Hjalla. Það 
er því engan veginn líklegt, að fólk á Hjalia hafi orðið verulega 
hrætt um, að Þurárhrauns-eldflóðið mundi hlaupa þangað á bæ- 
inn. Seinni tíðar menn urðu samt að hugsa sjer það svo, úr því 
þeir töldu víst, að um Hjalla væri að ræða og vissu ekki af 
öðru hrauni þar nær, en Þurárhrauni. Hinu hafa fáir veitt eft- 
irtekt, að ofan á hinu fornlega* Lambafeilshrauni, fyrir vestan 
Hjalla, liggur nýleg hraunkvísl, að líkindum yngri en bygging 
landsins og engu ólíklegri en Þurárhraun til þess, að vera frá 
árinu 1000, eins og Þorvaidi Thoroddsen þykir líka sennilegt, þó 
hann fullyrði það ekki. Það er ekki svo undarlegt, þó þeirri 
hraunkvísl hafi eigi verið veitt almenn eftirtekt, hún liggur ofan 
á fornu hrauni, en þar hafa víst fáir átt leið um af þeim, sem 
ljós var aðgreining gamalla og nýrra hrauna; annars hefðu menn 
líklega ímyndað sjer, að það hefði verið hún, fremur en Þurár- 
hraun, sem Hjallamönnum heíði staðið ótti af. Hún hefir komið 
norðvestan af heiði, breikkað svo og beygt austurávið er hún 
rann yfir Lambafellshraunið, svo að þaðan sem hún hefir komist 
austast, er stutt bæjarleið austur að Hjalla. Samt liggur Lamba- 
fellshraunið þar lægra en Hjalli, og því hallar til suðausturs, svo 
auðsjeð var, að eldurinn mundi hlaupa í þá átt, en ekki heim 
að Hjalla. 

2. Jarðeldur hefir hlaupið að bœnum Hrauni. Hraunhvíslin, 
sem nú var talað um, hefir hlaupið suðaustur yfir Lambafells- 
hraunið og austur af brún þess, railli Hrauns og örímsiækjanna, 

4 



26 


ofan að læk þeim, er rennur niður með engjunum. Suðvestur- 
jaðar hraunflóðsins liggur fast ofan að túninu á Hrauni, og sá 
öddinn, sem einna lengst gengur fram, liggur norðanfram með 
túninu svo nærri bænum, að hann hefir líkiega lagzt yfir nokk- 
urn hluta túnsins. Djúp lág er milli hraunsoddans og bæjarins 
og kemur þar upp lækur; koma þar víða lækir undir hrauninu 
og því er það nú talsvert uppgróið utan með og fremsti oddinn 
er orðinn að túni. Geta má því nærri, að þegar eldflóð þetta 
hljóp fram, hefir ekki verið annað fyrir að sjá, en að það mundi 
hlaupa á bæinn, og það enda meðan það var nokkuð langt frá, 
því stefna þess var þangað, og það átti undan nokkrum halla 
að sækja. Má því gjöra ráð fyrir, að fólkið hafi flúið þaðan með 
allt, er það mátti með komast. Og ekkert er líklegra, en að 
maðurinn, sem kom hlaupandi á alþing með fregnina um jarð- 
eldinn, hafi verið sendur að sækja þá fegða, til að ráðstafa burt- 
flutningnum. 

3. Það er elclú liklegt að Þoroddur goði hafi byrjað búslcap 
á Ejalla. Að þessu er raunar ekki hægt að leiða nema líkur, 
leiddar af því sem ætlað verður á um aldur þeirra langfeðga. 
Það er kunnungt, að Skapti lögsögurnaður, sonur Þórodds, dó 
1030 (sjá Safn til sögu íslands Kh. 1853, bls. 500), hafx hann þá 
verið um sjötugt, er hann fæddur nálægt 960, þá hefir Þóroddur 
verið kvæntur og farinn að búa. Hann hefir þá verið um þrít- 
ugt hafi hann fæðst nálægt 930, sem Guðbrandur Vigfússon ætl- 
ar helzt og sennilegast er. Eftir sama aldurs hlutfalli hefir þá 
Eyvindur, faðir Þórodds, fæðst um eða litlu fyrir 900, en Þor- 
grímur, faðir hans, um 870 eða litlu fyr. Hann mun hafa verið 
fulltíða, er hann kom út með Alfi egðska, föðurbróður sinum, og 
mun það hafa verið nálægt 890. Er líklegt að Þorgrímur hafi 
búið að Gnúpum eftir Álf, sem varð skammlífur og dó barnlaus. 
Eigi verður gert ráð fyrir öðru, eu að Þorgrímur hafi náð með- 
ahaldri, orðið t, a. m. sjötugur, og búið til dauðadags, En eftir 
aldri Þórodds hefir Eyvindur verið farinn að búa heldur fyrir 
930, og heflr því reist bú annarstaðar. Það mun nú einmitt hafa 
verið að Hjalla (eða undir Rjalla ?) sem Eyvindur gjörði bæ. 
Svo segir í Harðarsögu, að þegar Grímkell goði fór 1 liðsbón um 
Ölfus og Flóa 950, þá fór hann »út í Ölfus um Hjalla, en útan 
um Arnarbælu; þar af sjest, að þá hafa þeir, sem fremstir voru 
í Ölfusi, búið á þeim bæjum. Sá er þá bjó að Hjalla, hefirnaum- 
ast verið nokkur annar en Eyvindur Þorgrímsson; — en í Arn- 
arbæli má ætla að búið hafi Örn Darrason, Ormssonar landnáms- 



rnanns. Af Harðarsögu er svo að sjá, sera þeír hafl verið þing- 
menn Grímkels, en líklega er það svo að skilja, að þeir hafl átt 
mannaforráð um ölfusið, en verið samgoðar Grímkels, og hann 
farið með goðorðið en þeír. fylgt honum að málum. Þá er mála- 
ferli Grimkels urðu, hefir Eyvindur verið um flmmtugt, en Þór- 
oddur rúmlega tvítugur. Eigi heflr það samt verið mörgum ár- 
um síðar, að hann fór að búa, því, eins og fyr er bent á, heflr 
hann verið kvæntur og búsettur 960. En af engu verður það 
ráðið, að Eyvindur hafi þá verið dáinn eða hættur búskap, um 
það er ekkert getið. Og þegar svo stendur á, verður að ganga 
út frá því, að allt hafl gengið venjulegan gang. Eyvindur hafi 
komist að sjötugu og búið að Hjalla til dauðadags, eða framund- 
ir 978. Samkvæmt þessu heflr Þóroddur hlotið að byrja lúsJcap 
annarsstaðar en á Hjalla. Og þar heflr hann svo búið allt að 10 
árum áður en faðir hans dó. En við dauða hans tekur hann 
fyrst við búinu á Hjalla. Þá höfðu höfðingjar oft fleiri bú en 
eitt; og er engin ástæða til að ætla, að Þóroddur hafi lagt hið 
fyrra bú sitt niður, þó hann tæki við binu; má telja hitt sjálf- 
sagt, að hann hafl nú átt bæði búin og stjórnað þeim báðum. 
Þvi hefir hann nú setið að Hjalla öðru hvoru. En þegar Skafti 
son hans var fulltíða og kvæntist (hjer um bil 990) hefir Þór- 
oddur fengið honum í hendur búið að Hjalla, en sjálfur haft 
hið fyrra bú sitt eftir sem áður. Þannig liggur næst að hugsa 
sjer þetta. 

4. Hof hefir verið að Rrauni. Yzti oddi hins nýja hrauns, 
norðan megin við lágina, heítir Hofið, og eyðihjáleiga sem þar 
var uppi á hraunsnefinu, hjet Hrauns-hof, eða eins og hún var 
vanalega nefnd «i Hofinu». Þetta sýnir, að hof hafl verið á 
Hrauni i heiðni. Hofrúst sjest þar raunar ekki; hraunið mun 
hafa hlaupið fram yfir hofið, en þó eigi lengra en svo, að menn 
hafa vitað hjer um bil hvar það lá undir. Raunar hafa sumir, 
sem jeg hefi átt tal við um þetta, gizkað á, að þetta örnefni 
væri tilbúningur seinni tíma, þar eð hofsins sjást engin merki. 
En það er mjög eðlilegt, að hofsins sjáist engin merki; hitt er 
óeðlilegt, og naumast dæmi til, að slíkt örnefni hafi verið búið 
til «af engu» og náð að festast við staðinn. Enda hefir þetta 
örnefni hjá Hrauni verið til frá ómunatíð. Og það er hið eina 
örnefni í þessu byggðarlagi, sem kennt er við hof. Á Hjalla er 
ekkert slikt örnefni. Má þó nærri geta, að Þóroddur gðði héfir 
haft hof á bæ sínum. En um Eyvind er það helzt að ætla, að 
hann hafi lítill blótmaður verið, og eigi sýnist hann hafa borið 



«goða»nafn. Það nafn mun Þóroddur eigi heldur hafa borið 
meðan faðir hans lifði, og eigi fyr en eftir lát Grímkels goða; þá 
fyrst verður hann hjeraðshöfðingi. Samt er ekkert á móti því, 
að hann hafl byggt hoflð áður; Það gat í fyrstunni verið sem 
heimahof; en seinna heflr hann þó gjört það að höfuðhofl. Þetta 
örnefni: «Hoflð», bendir því til þess, að Þóroddur goði hafl búið 
að Hrauni. 

Menn segja nú ef til vill: «Einhver annar gat búið áð 
Hrauni og haft heimahof. — Þóroddur gat hafthöfuðhof áHjalla, 
þó það sje horfið og gleymf». * Jú, þetta gat verið; en það er 
þó fremur óliklegt. Varla mun nokkur hafa leyft sjer að hafa 
heimahof, nema hann ætti hlut í goðorði eða væri borinn til 
þess. En Þóroddur virðist hafa verið einn um sina goðatign. 
0g hefði höfuðhof verið á Hjalla, þá er fremur óliJdegt að ekk- 
ert örnefni minni á það, enda þó það sjálft væri horfið. Ör- 
nefni voru þó víða kennd við hof, þó ekki sjáist þar hofrústir. 
Þannig má nefna Hoftorfu í Steinsholti fyrir framan Þórsmörk, 
Hofið hjá Melstað o. fl., að ógleymdu Hraunshofi. Víst er um 
það, að á ýmsum stöðum má gera ráð fyrir, að hof hafi verið, 
er sje horfið og gleymt; en í nágrenni við anuað hof, eins og 
hjer, er óþarfi að hugsa sjer það, þegar ekkert bendir til 
þess. 

Það er í engri mótsögn við hið áður sagða, þó sögur nefni 
»Þórodd goða á Hjalla »: Samkvæmt því átti hann þar annað 
bú einmitt á því tímabili sem hann var mestur höfðingi og kem- 
ur helzt við sögur; og Hjalli varð svo nafnkunnur bær á dögum 
Skafta, að eðlilegt væri þó Þóroddur, sem þar var svo mjög við- 
riðinn, væri allstaðar kenndur við Hjalla þar sem hans er getið. 
En langt er þó frá að svo sje: Hann er venjulega nefndur »Þór- 
oddur goði í Ölfusu — eins og t. d. «Hjalti í Þjórsárdal*, — en 
bæjarnafninu sleppt. Getur það nú ekki bent til þess, að bær- 
inn að Hrauni hafi í fyrstunni verið nefndur: at Álfósi, en slðar 
skift nöfnum, eins og ýmsir aðrir bæir hafa gjört ? Hraun er 
að minnsta kosti næsti bær við árósinn Ölfusmegin og á land 
meðfram honum til sjávar. Og þar með sjónum er Vikarskeið 
(nú Hafnarskeið) þar sem hin forna þjóðsaga lætur kynfylgju 
Þórodds goða, risann, koma á móti finninum, er fór i hamför til 
íslands. Vel má hugsa sjer, að þegar hið fyrra nafn bæjarins 
— o: Álfós=Ölfus — var orðið viðtekið sveitarnafn, hafi þurft 
að gefa bænum nýtt nafn, og hafi hann þá, ef til verið nefndur 
eptir hinu nýja eldhrauni. En vel mátti líka kenna Þóroddgoða 



29 


við Ölfusíð, hvað sem bærinn hans hjet, og legg jeg ekki áherzlu 
á þessa getgátu, þójeg kasti henni fram. 

Að landskostum hefir Hraun ekki gefið Hjalla eptir til 
forna: Engjar ágætar, líkar Hjallaengjum; beitiland víðlent og 
án alls efa mestallt skógi vaxið, en uppblásturinn, sem nú er 
orðinn svo mikill, hefir þá ekki verið kominn. Þá hefir Hraun 
verið meðal beztu bújarða, og mun lengi hafa haldist í miklu á- 
iiti: Björn að Skarðsá segir, að Ljenharður fógeti hafi verið 
seztur að Hrauni i ÖlfuSi þá er Torfi í Klofa drap hann. Raun- 
ar segja aðrir, að það hafi verið i Arnarbæli. En þó það kunni 
að vera sannara, þá sýnir samt missögnin það, að Hraun hefir 
verið álitið svo mikið stórbýli, að fógetanum hafi þótt slægur í 
að leggja það undir sig og setjast þar að. 

Nú hefi jeg þá stuttlega sett tram ástæður mínar, og sýnt 
við hvað þær styðjast. Mun því naumast verða neitað, að meiri 
UTcur sje til þess, að sá «bær Þórodds goða», sem hœtt var við að 
jarðeldurinn mundi hlaupa á, hafi verið að Hrauni heldur en að 
Hjalla. 


Br. J. 



myndir af gripum í forngripa- 

safhinu. 

Eptir Pálma Pálsson* 


1. Skrúðgðngumerki. 

Merki það, sera sýnt er á myndinni og er nr. 256 í skrá 
safnsins (Skýrsla I, 117 bls.), var að sögn eign Flateyjarkirkju 
á Breiðafirði og talið vera frá þeim tímum, er þar var klaustur 
(1172—84), en þótt það sé tæplega svo gamalt, þá er það þó 
vafalaust frá kaþólskri tið, því að þá voru slík merki nálega í 
hverri kirkju og voru borin i skráðgöngum (prósessíum) og við 
ýmsar aðrar kirkjulegar og helgilegar athafnir; þeirra er og opt 
getið í fornum máldögum kirkna. Merki þessi voru fest með 
tveim taugum eða böndum við efri enda á hárri stöng og var 
venjulega lítill kross, opt mjög skrautlegur, festur ofan á efri 
enda stangarinnar; þetta má bæði sjá á gömlum myndum og 
svo eru sýnishorn slíkra krossa til hér i safninu. 

Merki þetta hangir á mjóu þverkefli, sem mun vera ný- 
legt og þó með upphaflegu lagi, og ganga taugar frá endum 
þess í merkisstöngina, svo sem áður er á vikið. Það heflr upp- 
haflega veriðáað gizka 44,05 cm. á'breidd (ekki 17‘/a þumlungur) 
og um 96 cm. á lengd; en eigi verður haft nákvæmt mál afþví, 
með því að það hefir mistognað og aflagazt nokkuð á þann hátt. 
Af breidd þess verða því með engu móti leidd nein rök að sannri 
lengd fornrar islenzkrar álnar, enda mun breidd þess að engu 
leyti geta snert það mál, Það er gert af þykku silki, einni ræmu, 



31 


og eru jaðrarnir á henni ófaldaðir. Vera má að það hafi upp- 
haflega verið lítið eitt rauðleitt, en nú sjást þess litar lítii sem 
engin merki, enda er það nú gult að lit og mjög svo fölnað og 
trosnað, svo sem myndin sýnir. »Silkið er alt ofið með smáum 
hringum, sem ganga í röðum yfir um þvert merkið og er sín 
mynd í hverri hringaröð, sem alt af skiptast á. I efstu hringa- 
röðinni er hjörtur. Þar fyrir neðan er fljúgandi fugl (líklega 
haukur ), sem steypir sér niður úr loptinu, eins og hann ætli að 
hremma eitthvað með nefi og klóm. Þar á eptir kemur manns - 
mynd , sem er óglögg og síðan rós eðá sóley með fimm blöðum«. 
Á mitt merkið er saumaður kross úr hvítu lérepti og er stöngin 
eða sjálft krosstréð lítið eitt lengra en álmurnar; efst á kross- 
trénu eru styttri álmur og líkist krossinn því mest grískum (bý- 
zönskum, lótringskum) krossum eða patríarkakrossum. Merkið 
er tviklofið að neðan og raufarnar faldaðar með hvítu lérepti, 
en að framan er á spaðana eða oddana saumaður svartur, grænn 
og silfurlitur (ekki gyitur) borði, með iaufum niður úr. 

Nú eru annað hvort engin eða örfá samskonar merki frá 
miðöldinni til á Norðurlöndum, og er því gripur þessi merkilegur 
i alia staði og þess verður að honum sé gaumur gefinn. 

Þá er myndin var gerð, heflr ljósmyndarinn ekki gætt 
þess að taka burt miða þann, sem númerið er skrifað á, og kemur 
hann því fram aptast á myndinni. 


2 . Ábreiða. 

Forngripasafnið á allmargar ábreiður frá ýmsum tímum og 
með ýmislegri gerð. Hér er sýnd mynd nf einni þeirra; hún er 
frá miðri 18. öld, svo sem hún sjálf bet með sér og síðar mun 
á vikið, og er nr. 270 í skrá safnsins (fc)Kýrsla I, 121. bls.j; hún 
er til safnsins komin að gjöf norðan úr Þingeyjarsýslu. 

Ábreiða þessi er 1,88 m. á lengd og 1,27 m. á breidd og 
er því ein af hinum allra stærstu ábreiðum, sem safnið á. Hún 
er öll úr íslenzkri uli og með svonefndum augnasaum, en hann 
er svo gjör, að tekinn er gisinn strigi eða strammi og skipt niður 
í jafnstóra ferhyrnda reita, með 4—6 þráðum á hvern veg, eptir 
því hversu stör augun eiga að verða; síðan er farið með nái og 
þræði út fyrir yzta þráð í hverjum reit og inn í miðju hans og 
hert að, svo að allir þræðirnir í striganum (bæði uppistaðan og 
fyrirvafið) dragast út á við og verður þá lítið gat (auga) eptir í 



32 


íniðjum reítnum, ef efnið er gott og verkið vel unnið; á þessum 
saumi er hvorki rétthverfa né ranghverfa, hann er eins beggja 
megin, svo sem auðskilið er. Þessi saumur er að líkindum eigi 
mjög vaiidasamt verk, en hlýtur að vera ákaflega seinunninn; 
í þessari ábreiðu telst svo til að séu um 52,250 augu og er það 
eitt nægilegt tii að sýna, hvílikt verk er á henni. Á ábreiðunni 
er, svo sem myndin sýnir, einskonar knútauppdráttur, mjög hag- 
lega og reglulega gerður, enda bregður hvergi, nema ef vera 
skyldi á einum stað eða tveimur, út af réttri setning litannaj 
samkvæmt því, sem til hefir verið ætlazt í fyrstu. En því miður 
sýnir myndin eigi litina og er jafnvel eigi alstaðar svo glögg 
sem skyldi. Þar sem myndin er ljósust, þar er ábreiðan ljósgul 
og Ijósblá, en þó er ljósblái liturinn venjulegast ljósari; en þar 
sem myndin er dökkleit eða nærri svört, þar er ábreiðan annað 
hvort með dökkbláum, svörtum, grænum eða rauðum lit; þannig 
eru þræðirnir í hnútunum eða netinu samsettir af fimmfaldri augna- 
röð, svört yzt, en ljósgul og ljósblá í miðju, en krossarnir í tígl- 
unura og rósirnar og stjörnurnar í átthyrningunum eru með 
ýmislegri samsetning hinna litanna, sem áður hafa verið nefndir, 
og verður þeim litbreytingum eigi lýst svo með orðum, að vel 
sé. Á efri enda ábreiðunnar er bekkur, sömuleiðis af augnasaum, 
og stendur þar með bandaletrí: 

DOMHILDUREYRIKSDOTTER • MDC[CL]I 
þ. e. Dómhiidur Eyríksdóttir 1751. Stafirnir eru með ýmsum 
litum, hinum sömu, sem eru á ábreiðunni, en hver stafur með 
sínum lit, nema síðara T í DOTTER og síðasti stafurinn í ártal- 
inu, þar er fleiri litum blandað saman. Sumir stafirnir eru mjög 
svo óglöggir, vegna þess að litirnir eru þar fölnaðir, svo sem 
DO og U í DOMHILDUR og IK ogE í EYRIKSDOTTER, enþóer 
enginn efi á, að þá ber að lesa svo; sömuleiðis er 4. og 5. staf- 
urinn í ártalinu hvor um sig svo óglöggur, að þar vottar að eins 
fyrir einhverjum litaskiptum, en augnatjöldinn sýnir, aðþarhafa 
að eins 2 stafir getað staðið og eru þeir settir hér inn eptir 
ágizkun, því að kona sú, sem hér er nefnd, er varla nokkur 
önnur en Dómhildur dóttir Eiríks prests Þorsteinssonar í Saurbæ 
(d. 1738) og síðasta kona Þorsteins próf. Ketilssonar á Hrafna 
gili (d. 1754); hún mun vera fædd um 1725 eða jafnvel fyr og 
mun hafa gifzt síra Þorsteini 1749-—50; hún varð gömul og and- 
aðist 1805 (Espól. Árb. XII, 4). 

Áður hefir letur þetta verið lesið nokkuð á annan veg 



33 


(Skýrsla I, 121. bls.), en sú lesning getur eigi staðizt af ýmsum 
ástæðum, sem hér yirðist óþarft að greina. 


3. Líkneski 

af Maríu mey með sveininn Jesúm og af EUsabet. 

Líkneski þau, sem hér eru sýnd og komin eru til safnsins 
frá kirkjunni í Holti í Önundaríirði 1882, eru gjör af eik, tveim 
bútum, nokkurn veginn jafnstórum, sem feldir eru saman um 
miðjuna. Hæsta líkneskið er nær 1,10 m. á hæð og öll saman 
nær 0,82 m. á breidd. Þar að auk eru háar bríkur til beggja 
hliða. Maria er með slegið hár og með kórónu á höfði, í skó- 
siðum kyrtli með háum kraga og útbrettum hornum og framvíð- 
um ermum og belti um mittið. Elísabet er með höfuðskýlu, slíka 
sem nunnur báru, í kyrtli með ermum sem á hinu líkneskinu og 
með möttul yfir sér eða eitthvert þess kyns fat. Sveinninn Jes- 
ús hefir verið allsber; hann heldur á einhvers konar ávexti í 
vinstri hendi, en hægri handleggurinn er brotinn af fyrir ofan 
ölnboga og glataður; móðir sveinsins heldur vinstri hendi tram 
yfir brjóst hans og styður við hann með hinni, en Elísabet held- 
ur hægri hendi.um handlegg hans, því að sveinninn er auðsjáan- 
lega að sýná henni ávöxtinu, sem hann heldur á, og við það 
hefir hún látið bók þá, sem hún heldur á í vinstri hendi, falla 
opna niður á keltu sér. Hér eru því allir atburðir sýndir skýrt 
og skilmerkilega, enda eru líkneski þessi að mörgu leyti listaverk, 
bæði að þvi er snertir klæðafellingar, limaburð og andlitsfall; 
einkum skín blíða út úr andliti Elísabetar og þó er fullkominn 
alvörusviþur yfir henni, svo sem hana þegar óri fyrir um örlög 
sveinsins. 

Líkneski þessi eru að því leyti ósködduð, að tréð er nokk- 
urn veginn heilt, nema á þeim stað, sem áður var getið, og svo 
eru efstu oddarnir af kórónunni glataðir og stykki dottið úr höf- 
uðskýlunhi yfir enni Elísabetar. En likneskin hafa upphaflega 
öll verið máluð og gullroðin eða gylt; fyrst hefir verið límt lér- 
ept, að minsta kosti víða, utan á tréð og síðan sett kalkhúð yfir 
alt saman, svo sem sjá má á flestum vönduðum líkneskjum og 
skriptum (litmyndum) frá miðöldinni; utan á þessa húð hafa svo 
hinir síðustu litir verið dregnir. Þessi húð, og þó optar litirn- 
ir utan á henni, er nú flögnuð af, en þó er nokkuð eptir hér og 
hvar í fellingum og rákum. Alt hörundið á líkneskjunum, and- 

ð 



34 


lit, hendur o. s. frv. ? sýnist hafa verið bleikrautt, liklega með 
litlum litaskiptum en varir hárauðar; á kórónunni vottar bæði 
fyrir gylling og rauðum lit og hefir sveigurinn verið gullroðinn 
og svo oddarnir, en rautt að eins niðri í skurðunum; hárið sýn- 
ist hafa verið gult, en undir gyllingunni hefir verið svartur litur; 
klæðin sýnast hafa verið blá, rauð og gul; kyrtlarnir gulir og ef 
til vill með hinum litunum líka, en möttullinn rauður og sömu- 
leiðis höfuðskýlan; þó virðist hún hafa verið öllu dekkri en hið 
annað; beltið á Maríu hefir rerið slétt og alt guliroðið (sbr. »með 
gullspöng um sig miðja«). Bríkurnar eru nokkuð skaddaðar að 
framan; hefir þar klofnað af þeim alt það, er lengra hefir stað- 
ið fram en sjálf líkneskin. 

Líkneski þessi hafa verið ætluð til að standa upp við vegg, 
á eða yfir altari. Þau eru eflaust frá kaþólskri tíð og má vel 
vera áð þau séu frá 13. eða 14. öld. 


4. Tveir hanzkar. 

Hanzkar þessir eða vettir (vetlingar) eru frá fornöld. Stærri 
vetlingurinn (hægra megin á myndinni; fanst 1881 í Görðum á 
Akrauesi, 5 1 /* alin í jörðu niðri, í hól eða hæð ; er skemma og 
hjallur stóðu á; þá er hóll þessi var graflnn sundur, kom það í 
ljós, að hann var allur til orðinn af fornum rofum, er hvert húsið 
hefir verið reist ofan á rústum hins/ er þar var áður, öld eptir 
öld; þá er komið var niður að rótum hólsins, niður á jafn'sléttu, 
varð þar fyrir steinlegging eða flór; þar var hanzkinn og eigi 
langt frá honum lítill bollasteinn, en í öðrum stað, á líku dýpi, fanst 
mikið af hvítri leðju, er öllum þeim ; er sáu, þótti mest líkjast skyri, en 
því miður var það ekki hirt; það mun þá hafa verið í fyrsta sínn, er 
svo fornt skyr hefir fundizt hér; ofan á öllu þessu var þykt lag 
af mykju og þar ofan á vel 4 álna þykt lag af mold. Það eru 
því allar líkur til, að hanzkinn sé frá þeim tímum, er hið fyrsta 
hús stóð á þessum stað, því að hann var fyllilega svo neðarlega 
sem jarðvegurinn (túnið) umhverfis hólinn. Garðar eru iand- 
námsjörð; þar bjó Jörundur hinn kristni, son Ketils, þess 
er nam Akranes, og hét bærinn þá í Jörundarholti (Landn. 
1. p. 15. kap.). Finnandinn, Sigurður steinhöggvari Hansson, í 
Reykjavík, hirti vetlinginn úr moldunum og gaf hann safninu. 
Minni vetlingurinn (vinstra megin á myndinni) fanst 1889 á 
Arneiðarstöðum í Fljótsdalshéraði djupt í jörð undir einhverju 



m 


bæjarhúsí, er þá var riflð og grafln upp tóptin fyrir öðru húsi, 
er reíst var í sama stað; þar fundust og tveir aðrir grípir, sem 
bersýnilega eru frá fornöld og nú eru komnir til safnsins; að 
öðru leyti er engin skýrsla til um þenna fund. Arneiðarstaðir 
eru og fornt ból (sbr. Droplaugars.s. Kmh. 1847, 5. bls.). Má 
vera að vetlingarnir sóu báðir frá sama tima, 10. öld eða svo, 
og mun varla vera mikill aldursmunur þeirra. 

Garðahanzkinn er 28 cm. á lengd og 11 cm. á vídd ura 
þumalinn og má vera, að nokkuð só raknað ofan af laskanum, 
því að þar er nú hvorki fit né faldur, heldur er jaðarínn þar 
úfinn og ójafn; liann er nokkurn veginn nógu víður fyrir meðal- 
hönd karlmanns upp fyrir þumal, en þá slær haun sór út og er 
laskinn miklu víðari en vetlingar nú gerast; er því eigi óliklegt, 
að laskinn hafl upphaflega verið töluvert lengri og verið hafður 
utan yfir ermunum; gat það komið í góðar þarflr, er menn 
»bundu að höndum sér«; hann er af vinstri hendi og sést bakið 
á honum á myndinni; þar er hann lítt slitinn og nokkurn veginn 
heill, nema að rifið er lítið eitt ofan í laskann, en lófinn er slit- 
inn og trosnaður, einkum laskinn og undan gómunum. Þessi 
vetlingur er ofinn og settur saman af þrem hlutum; þumallinn 
er sniðinn sér og saumaður í aðalhluta vetlingsins, sem saumað- 
ur er sam&n á neðanverðum handarjaðrinum, en þar sem laskinn 
byrjar, er settur í stór geiri til að gera útskotið. ívafið er ákaf- 
lega digurt band, en uppistaðan er smá; sýnist helzt vera með 
vaðmálsvend. Hann er mórauður að lit, líklega mosalitaður. 

Arneiðarstaðahanzkinn er 26 cm. á lengd og 12 cm. -á vídd 
um þumalinn; hann er lítt slitinn og heill að öðru en þvi, að 
gat er á jaðrinum á gripanum og fitin trosnuð þar upp af, svo 
að þar er skarð í; laskinn slær sér lítið eitt út að ofanverðu; 
hann er nokkurn veginn nógu vlður fyrir meðalhönd karlmanns 
og á upp á vinstri hönd og sér í lófann á honum á myndinni. 
Þessi vetlingur er brugðinn eða heklaður úr stórgerðu, tvinnuðu 
bandi og allur með smáröstum eða umferðum þvert yfir, svo sem 
myndin sýnir. Svo sýnist sem byrjað hafi verið að bregða hann 
framan á gripanum, á totunni eða úrtökunum, svo sem kallað 
er á prjónuðura vetlingum, og endað á fitinni á laskanum, því 
að þar má sjá, hvar síðasta umferðin endar. Hann ér mórauður 
að lit, eins og hinn, en nokkuru dekkri. 

Það er eptirtektarvert, að hvorugur þessara vetlinga er 
prjónaður, og virðist það óneitanlega benda til þess að menn hafi 
eigi kunnað það handbragð hér í fornöld, enda er þess hvergi 
getið í fornum ritum. 



Forn leiði 

fyrir ofan Búland í Skaptafellssýslu, þar sem þeir Kári 
börðust við brennumenn, 

Eptir 

Pálma PáXssom 
——n*— ! — 

Svo sem kunnugt er, hafa að eins örfáir haugar eða leiði 
frá fornöld haldizt hér á landi með ummerkjum til þessa dags 
og getur margt borið til þess. Fyrst og fremst mun það hafa 
verið fátítt, að bautasteinar hafi verið reistir eptir menn hér á 
landi, þótt sá siður væri algengur á Norðurlöndum, einkum í Sví- 
þjóð og Danmörk, enda hefir enginn slíkur steinn fundizt hér 
enn, en næsta ólíklegt, að þeir væru gersamlega horfnir og alls 
engar sagnir til um þá frá fyrri öldum, ef þeir á annað borð 
hefðu verið til að nokkurum mun, því þótt grjót sé hér sumstað- 
ar lint og verði fijótt veðurbarið, þá er það þó víðast hvar full- 
hart og þolgott til að standast gegn áhrifum veðráttufarsins 
um margar aldir. I annan stað hafa haugar allir hér á landi 
verið mjög lágir og litlir um sig og varla stærri en stórar þúfur, 
er nokkuð leið frá og þeir sigu saman 1 , en hér hafa menn ef- 
laust sjaldan verið lagðir í skip, svo sem merki hafa til fundizt 


1) Haugarnir við Haugavað voru ab ©ins 17—20 fet að þvermáli og 2—8 
fet að hæð og hafa þó líkin verið lítið eða ekki niður grafin (sbr. Árb. 1882, 
47—52. bls.). Haugur Arnkels goða var «víðr sem stakkgarðr mikill>, og 
hefir líklega verið með stærstu haugum hér á landi (Eyrb. 87. k. Árb. 1882, 
97-98. bls. 



81 

annars staðar á Norðurlöndura, því að þess er að eins um eínn 
mann getið í fornsögum vorum, enda mun það ekki hafa verið 
gert í útlöndum, nema þá er konungar eða aðrir stórhöfðingjar 
áttu i hlut 1 .- Margir af þessum litlu haugum hafa því algerlega 
horfið og orðið ósýnilegir ofan jarðar, einkum ef þeir foru í tún- 
um eða í ræktaðri jörð nálægt bæjum 2 . í þriðja lagi hafa menn 
snemma á öldum, jafnvel í heiðni, roflð haugana og gengið í þá 
til þess að ná fé því, vopnum og dýrgripum, er þar hafði verið 
fólgið, og til að vinna haugbúana og þótti hvorttveggja hið 
mesta frægðarverk; svo kvað maður einn, er brotið hafði haug 
pórarins korna Grímkelssonar: 

Hljóp ek í hauginn íorna, 
hvílzt hefik lengr of morna 
létek á braut of borna 
beltishringju Korna 3 . 

Af þessum sökum hafa haugar hér á landi fækkað drjúgum 
og þegar sýnileg ummerki þeirra voru með öllu horfin, hafa 
menn gleymt stöðunum, þar sem þeir voru. En nú heflr hitt 
verið raiklu tíðara, að menn hafl að eins grafið grunnar grafir 
handa líkunum, lfklega sjaldnast öllu meira en 1 alin á dýpt og 
látið líkin þar niður í, lagt steina kring um líkin, ef þeir hafa 
verið fyrir hendi, mokað síðan moldinni að og tyrft yfir grötína. 
Á þenna hátt mun öll alþýða manna hafa verið grafin. Auk 
þess mun á fæstum stöðum hér á landi hafa verið reglulegir 
grafreitir í heiðni, heldur hafa menn verið greptraðir hér og hvar 
og alls eigi hirt um að færa likin saman á einn stað, nema að 
vera má að hjón hafi verið grafin saman, þótt eigi færu þau í 
eina gröf, sem svo kallað er. 

Með því að þessu er svo varið, sem nú hefir verið sagt, er 
það eigi kynlegt, þótt nú séu fá leiði frá heiðni kunn hér á landi, 
enda er eigi nema rúmur mannsaldur sfðan farið var að gefa 
þeim nokkurn verulegan gaum. Að vísu hafa á flestum öldum 
verið hér þeir menn, er gjarna hafa viljað klófesta fé það, er 
þeir hugðu vera mundu í haugum þeira, er þeim voru kunnir, 
og fyrir þvi hafa flestir haugar verið brotnir á ýmsum tímum, 


1) Gfeirmundur heljarskinn var lagDur í skip (Landn. 2, 20), enda var 
hann talinn .göfgastr allra landnámsmanna á Islandi*. 

2) Sbr. Gautlandafundinn, Baldursheimsfundinn, Eornsárfundinn o. fl. 

3) Landn. 2, 6. 



]afnvel optar en eínit sínni, og spillt á ailan hátt, svo að þar er 
nu eptir engu að leita og eínskis fróðleiks af að vænta, þótt 
leitað væri, nema ef svo hefir faríð, að haugbrotarnir hafa orðið 
frá að hverfa í-miðju kafi íyrir einhverjum býsnum, ér fyrir þá 
hafaborið og ýmsar sögur eru til um. 

Það er því optast nær hending ein, er veldur því, að forn 
leiði finnast hér á landi, þar sem sögur vorar láta þeirra ógetið 
og engin munnmæli skýra frá, hvar þeirra muni helzt að leita; 
en það verður helzt þá er jörð er umturnað af mannavöldum 
eða náttúrunnar; er því hin mesta þörf á að brýna það ræki- 
lega fyrir mönnum að gæta allrar varúðar, er slíkar fornieifar 
verða á vegi þeírra, því að þær eru optast nær og flestar orðn- 
ar næsta hrörlegar og eigi alira meðfæri við þær að 
fást, svo að í lagi sé, og hyggja vel að öllu, legu beinanna og 
gripanna, er með þeim kunna að finnast, skrifa upp nákvæma 
lýsing á öllu saman og senda síðan félagi voru alt saman svo 
fljótt sem auðið er. 

Fyrir nokkurum árum tók að blása upp grassvörð af rana 
milli gilja tveggja í brekkunum fyrir ofan Búland 1 Skaptártungu 
og með því að varla er hægt að búast við, að þar komi fram 
eða verði fundið meira 'en orðið er, þar sem jarðvegur er nú að 
kalla allur blásinn burt af þessnm stað, þykir eigi ótilhlýðilegt 
að lýsa stað þessum og þeim mannvirkjum, sem þar hafa komið 
í ljós, nokkuð gjör; en með þvi að eg hefi ekki skoðað þenna 
stað sjálfur verð eg að fara eptir lýsingum, er eg hefi í höndum 
eptir tvo menn, er báðir hafa þangað komið, þá Ögmund Sig- 
urðsson, barnakennara á Útskálum (í Þjóðólfi XLV, 1893, nr. 49) 
og Guðmund Guðmundsson, vinnumann að Svartanúpi, sem hefir 
tvívegis ritað mér um þetta mál eptir beiðni minni og svarað 
spurningum mínum eptir föngum. 

Fyrir norðan og ofan bæinn á Búlandi eru brekkur eða 
lágir hálsar og lægðir eða flatneskjur í milli, allt til fjalls; þær 
eru grasi vaxnar, en hálsarnir berir og uppblásnir; öllu landi 
hallar þar í austur til Skaptár; skamt fyrir norðan bæinn fell- 
ur gil mikið ofan úr fjalli og eru gljúfur efst í því; heitir áin, 
sem eptir því rennur, Meltungnaá og gilið Meltungnaárgil; það 
fellur austur í Skaptá; nokkuru ofar er annað gil minna, er heit- 
ir Hellisgil, og fellur það niður í Meltungnaárgilið. Fyrir innan 
Hellisgil er sporöskjumyndaður hóll, er kallaður er Mosholt, og 
fyrir innan hann Mosholtsgil; innsta og eista gilið heitir Gren- 
básgil; þessi síðastnefndu 2 gil falla austur í Skaptá. Niður 



39 


rima þann ; sem verður milli Meltungnaárgils og Hellisgils, falla 
þrjú lífcii gil eða lágar, allar vaxnar grasi, enda fellur engin á eða 
lækur eptir þeim; þessi gil eða lágar heita einu nafni Granagil 
og hafaheitið svo frá ómunatíð, en gilin voru ; að sögn, kend við Grana 
nokkurn, fornmann eina, er fallið hafði þar urn slóðir. Þau eru 
nú stundum í daglegu máli nefnd Grænugil, «því að þau grænka 
árlega eins og hverjar aðrar grasi vaxnar lautir»; syðsta eða 
vestasta gilið er efst í tvennu lagi og fellur í Meltungnaárgilið, 
en hin tvö í Heliisgil; neðan (austan) við endann á syðsta gilinu 
gengur tangi eða rani fram í Meltungnaárgilið alveg sléttur að 
ofan og rúmar 20 álnir á breidd framan til; raninn ersnarbratt- 
ur að ncðan og framan; hann var áður allur grasi vaxinn ofan 
og bar ekki á neinum mishæðum og engin mannvirki sáusfc á 
honum ofanverðum, en siðan, er grassvörður og jarðvegur þvarr 
á honum, hafa þar komið í ijós 4 leiði; vorið 1891 blés moldina 
ofan af austasta leiðinu, en síðan komu hin leiðin í ljós árið ept- 
ir. Þau voru öll hlaðin grjóti að innan og var steinalag þetta 
nær J /2 alin á hæð og voru steinarnir víða reistir á rönd og 
leiðin því tilsýndar eins og stokkur í laginu, Fyrsta eða austasta 
leiðið yirtist hafa verið 3 álnir á lengd að innan og 2 álnir á 
vídd eins og 2. leiðið er, er var nokkuruframar árananum heldur 
en 1. og 3. leiðið, sem var 4 álnir á lengd að innan og*2álnir-á 
vídd; 4 j /2 álnar bil var í milli þriggja hinna fyrnefndu leiða og 
sneru þau öll frá norðri til suðurs; 4. leiðið, hið vestasta, sneri 
frá austri til vesturs, því að þar er farið að halla vestur af ran- 
anum; það var á stærð við tvö austustu leiðin, en bilið milli þess 
og 3. leiðisins var að eins 2 álnir. I leiðum þessum hafa fundizfc 
lítilfjörlegar leitar af likunum, varla annað en hálffúnar tennur, 
er voru í norðurenda leiðanna, þeim seiu frá giijuuum vissi, fá- 
einar glertölur og ryðgaðir járnbútar, sem engin sérstök einkenni 
hafa 1 . 

Á því getur enginn efi leikið, að leiði þessi sjeu frá forn- 
öld og að menn þessir hafi verið vegnir á þessum stað eða 1 nánd 
við hann, því að óhugsanlegt er, að lík hafi verið flutt þangað 
til graptar neðan úr bygðinni, jafnvel frá næstu bæjum, enda 
virðist staður þessi að engu leyti betur fallinn tii að vera graf- 
reitur en margir aðrir. Nú vill einmitt svo vel til, að Kári Söl- 
mundarson veitti þeim Sigfússonum og-öðrum brennumönnum hina 


1; Ein glertalan, blá að lit, og járnbútar nokkurir eru komnir til for|i- 
gripasafnsins. 



40 


fyrstu fyrirsát um þessar slóðir og með honum Björn hvíti Kaðals- 
son í Mörk, sumarið 1013. Svo segir í Njálu, 150. kap., að þá 
er þeir Kári og Björn voru orðnir þess vísir, hvenær brennu- 
menn mundu snúa austur aptur, er þeir hefðu skipað fyrir á bú- 
um sínum í Fljótshlið, þá riðu þeir Kári upp á fjall daginn áður 
eða svo og fóru »aldri almannaveg ok ofan í Skaptártungu, ok 
fyrir ofan bæi alla til Skaptár ok leiddu hesta sína í dæl nökkura, 
en þeir váru á njósn ok höfðu svá um sik búit, at þá mátti ekki 
sjá«, lézt Kári ætla »útan austr í Álptafirði«, en það var fyrir- 
sláttur einn, svo sem síðar varð raun á, og hefir hann eigi viljað 
segja Birni alla fyrirætlun sína, því að vera má, að hann hafi 
eigi trúað honum vel til harðræðanna, en vildi þó fyrir hvern 
mun hafa hann með sjer, því að Björn var »maðrskygn ok frár« 
(1. c. 148. kap.). Að ákveðnum degi riðu brennumenn heiman 
og voru 18 alls í förinni, fóru sem leiðir lágu austur á fjall, fyrir 
ofan Eyjafjallajökul eða fjallabaksveg og því nálega sama veg 
sem þeir Kári, »ok léttu eigi fyr en þeir kvámu í Skaptártungu 
ok riðu ofan með Skaptá ok áðu þar sem þeir Kári ætluðu« (1. c. 150. 
kap.). Nú skipta þeir liðinu í tvo staði, reið Ketill úr Mörk og 
8 menn með honum ofan í Meðalland í erindum Flosa á Svína- 
felli, því að hann hafði lagt svo fyrir þá, »að þeir skyldu taka 
vöru hans i Meðallandi ok flytja austur ok svá í Landbroti ok í 
Skógahverfu (1. c. 149 kap.), og fyrir því hafa þeir skipt liðinu, 
að þeir urðu að heimta skuldir Flosa í svo mörgura stöðum, en 
áttu sér að öðru leyti einskis verulegs ótta vonir, því að þá er 
Björn í Mörk hafði tal af þeim brennumöhnum, er þeir riðu heim 
til búa sinna fyrir rúmri viku, sagði hann þeim, að Kári væri 
r’iðinn norður í land á fund Guðmundar hins ríka og því trúðu 
þeir (1. c. 149. kap.). I sama sinn mun og Björn hafa komizt á 
snoðir um skuldheimtur þessar og það með, að þeir mundu skipta 
liðinu, er þangað kæmi, sumir fara niður i Meðalland og Land- 
brot, aðrir austur í Skógahverfi og bíða þar hinna. Það var og 
éigi alls kostar fýsilegt fyrir eina 2 menn, þótt fullhugar hefðu 
verið báðir, að ráða á móti 18 mönnum, auk þess sem flestir 
þeirra munu hafa verið vaskir drengir. Kári tekur því það ráð 
að ríða álla þessa leið, austur fyrir fjall, til þess að gera þeim 
þar fyrirsátina, því að hann þóttist vita eða vissi, að þar mundu 
þeir skipta sér í flokka og fyr ekki, — enda fór og svo sem hann 
hafði ætlað. Þeir af brennumönnum, sem eptir urðu, lögðust til 
svefns, er hinir voru farnir, og fóru að engu óðslega og er Kára 
þótti tími til kominn, hinir komnir nógu langt í burtu, gerir hann 



41 


þeim við vart, enda spruttu þeir nú upp allir og hlupu að þeim 
Kára og Birni; í þeirri viðureign féllu 5 menn, þeir Móðúlfur 
Ketilsson, Lambi Sigurðarson, Þórsteinn Geirleifsson, Gunnar 
bóndi í Skál og »maðr einn«, en Grani Gunnarsson varð óvígur 
og komst eigi undan, en hinir »váru allir sárir, er undan kvám- 
ust 1 ; hljópu þeir á hesta sína ok hleyptu út á Skaptá sem mest 
máttu þeir ok urðu svá hræddir, at þeir kvámu hvergi til bæja 
ok hvergi þorðu þeir at segja tíðindin«, riðu svo alla leið austur 
til Svínafells. Síðan riðu þeir Kári í Skál og lýsti hann þar víg- 
unum »ok sagði lát húsbúanda ok þeirra fimm ok sár Grana ok 
kvað betra mundu at færa hann til húss, ef hann skyldi iifa« 
(1. c. 150. kap.). 

Nú hygg eg alllíklegt, að leiðin, sem áður hefir verið um 
getið, og atburðir þeir, er nú var frá sagt, standi í sambandi sín 
í milli og hafi þeir af brennumönnum, er féllu fyrir Kára í þess- 
ari fyrirsát, einmitt verið greptraðir í þeim stað, er leiðin fund- 
ust. Staðurinn er sagður ágætlega fallinn til að gera megi mönn- 
um fyrirsát þar, því að auðvelt er að leynast í giljunum, eink- 
um Meltungnaárgilinu, sem er bæði krókótt, djúpt og vítt og 
nægilegt graslendi niðri i því, en raninn, þar sem leiðin fundust, er 
hið bezta vigi, því að hann er snarbrattur fullkomlega á tvo vegu 
og því mjög ilt til aðsóknar þeim megin. Hinn forni vegur 
norðan af fjöllum, niður í Skaptártungu, lá áður, alt fram að 1783, 
— er hann lagðist niður af einhverjum sökum, sem mér eru 
ókunnar, og annar vegur tekinn upp vestar, — ofan með hinu 
syðsta Granagili og niður í það neðanvert, þar sem það fellur í 
Meltungnaárgilið, og rétt fyrir ofan rana þann, sem áður hefir 
verið nefndur, Alt þetta virðist bera að sama brunni og koma 
mætavel heim hvað við annað. En nú er svo að sjá af Njálu, 
150. kap., þar sem talað er um bardagann, sem höfundurinn hafx 
hugsað sér, að þeir Kári hafi staðið frammi I nesi við sjálfa 
Skaptá, en nú er þar, að sögn, ekkert slíkt nes að finna, er þeim 
hefði mátt vera nokkur vörn í, og er mér því næst að halda, 
-_að höfundurinn fari hér vilt af ókunnugleik og óljósum sögu- 
sögnum, enda er öll lýsing hans á stöðum austur þar yfir höfuð 
fremur ónákvæm, en tangi sá, er leiðin eru á og gengur fram í 
Meltungnaárgilið, má og eflaust heita »nes lítit«, svo að hér er 
hægt um að villast, en frá þessum tanga og niður að Skaptá er 
að sögn »10—15 mínútna hægur gangur« og munu þá ríðandi 


1) Þeir voru að eius þrír, svo sem áður er á vikið. 


6 



42 


ttienn geta farið þessa leið á svo sem 3—5 mínútum. I Öðru lagi 
ber fjölda leiðanna eigi saman við tölu þeirra, er féllu á fundin- 
um; en þess ber að gæta, að heimamenn í Skál bafa að öllum 
líkindum sótt húsbónda sinn og flutt hann til graptar þar heima, 
því að þangað er skarnt til þess að gera, hvort sem þar hefir þá 
verið kirkja eða eigi 1 . Grani Gunnarssou varð óvígur á fundin- 
um og skildu þeir Kári við hann iifandi, svo sem áður er sagt; 
hans hefir því að sjálfsögðu verið vitjað frá Skál, þar sem þeir 
lýstu fyrst vígunum, og fluttur annaðhvort þangað eða til næsta 
bæjar, að Búlandi; hans er aldrei framar getið og verður því eigi 
með vísu sagt, hvort hartn hafi dáið af sárum eða orðið græddur. 
Af því, sem nú hefir verið sagt, eru litlar líkur tíl, að leita þurfi 
leiða þeirra Gunnars og Grana þarna uppi á rananum eða þar í 
grend, en um hina 4 er öðru máli að gegna; þeir voru utanhór- 
aðsmenn flestir ef eigi allir, sekir menn, er fóllu fjarri heimilum 
sínum, þar sem fátt dugandi manna mun eptir hafa verið tii að 
annast um ílutning líkanna svo langa leið, vestur í Fljótshlíð. 

1) Miklu síðar, en. hér er komið, er talað um kirkjur í Skál og á 
Búlandi, on uæsta ólíklegt er, að þar hafi kirkjur verið komnar upp þegar 
í byrjun 11. aldar, þótt eigi verði það at'tekið með öllu (sbr. Isl. fornbr. II, 
782—3, Kálund: Hist. topogr. beskr. af Island, II, 884). 



I. 


Abalfundur 


Aðalfundur ffelagsins fórst fyrir á ársdegi þess, en var svo 
haldinn 12. okt. 1895. Formaður skýrði frá, að Árbók fjelagsins 
væri undir prentuu og kæmi þar meðal annars skýrsla um rann- 
sóknir Brynjólfs Jónssonar sumarið 1894; í sumar hefði Brynjólf- 
ur einkum rannsakað fornar byggðaleyfar í Árnessýslu ofanverðri, 
i Mýrasýslu og á Felisströnd, og kæmi skýrsla um það í næstu 
Árbók; enniremur: kostaði Brynjólfur jafnan kapps um á ferðum 
sínum að spyrja upp forngripi og hvetja menn til að halda þeim 
til Forngripasafnsins, enda hefði safnið lagt styrk til ferða hans. 
Fram rar lagður endurskoðaður reikningur fjelagsius fyrir* næst- 
liðið ár. Samþykkt var, að gefa fjelagsmönnum kost á, að kaupa 
Árbækur fjelagsins frá upphafi til 1893 inel. fyrir 8 kr. og hverja 
einstaka Árbók fyrir 1 kr. 50 a. Ennfremur var samþykkt, að 
nema úr fjelagatölu nokkra menn, sem eigi hafa gjört fjelaginu 
nein skil í langan tíma; flestir þeirra eru í útlöndum (Ameríku) 
og ókunnugt um verustað þeirra. Með þvi að fundurinn var fá- 
mennur var samþykkt í einu hljóði, að hin fyrverandi stjórn 
hjeldi störfum sínum til næsta aðalfundar, án þess að regluleg 
kosning færi fram. Kand. Þórsteinn Erlingsson hjelt fróðlegan 
fyrirlestur um rannsóknir sínar í sumar á fornum bæjarústum. 

II. Reikningur fjelagsins 1894. 

Tekjur: 

1. í sjóði frá f. á. ...... ,.kr. 842;29 

2. Tffl'ög og andvirði seldra árbóka (fylgiskj ; . 1.) . — 456,7t) 

Flyt: kr. 1298,99 



44 


3. 

4. 

1 . 

2 . 

3. 

4. 


Flutt: kr, 1298,99 


Styrkur úr landssjóði .— 300,00 

Vextir í sparisjóði til S1 jis 1894 .— 23,86 


kr. 1622,85 


Gjöld: 

Kostnaður við Árbókina 1894, undirbúningur 

til prentunar, prentun, útsending, (fskj. 2—5) . kr. 370,97 

Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsókn- 

ir, (fskj. 6) .. . ..— 50,00 

Ýmisleg útgjöld, (fskj. 7—8).. . — 10,78 

í sjóði 31. desember 1894: 

a, geymt í sparisjóði.kr. 1033,10 

b, geymt bjá fjehirði.— 158,00 1191,10 

~ kr. 1622,85 


Reykjavík 31. desember 1894. 
• Þórhallur Bjarnarson 

p. t. fjehirðir. 


Við reikning þennan hefi jeg ekkert að athuga. 

Eirikur Briem. 

Reikning þenna höfum við rannsakað og getum ekkert að 
honum fundið. 

Jón Jensson. Vald. Ásmundarson 


III. Fjelagar. 

A. Æfllaiigt 1 . 


Anderson, R, B. prófessor, Ameríku. 
Andrjes Fjeldsteft, bóudi, Hvítárvöll- 
um. 

Ari Jónsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 
Arni B. Thórstemsson, r., landfógeti, 
Rvík. 

Asmundur Sveinsson, skrifari, Rvík. 
Björn M, Ólsen, dr, skólastj., Rvík. 
Bogi Melsted, cand. mag., Khöfn. 


Carpenter, W. H., próf., Columbia-Jiá- 
skóla, Ameríku. 

Dahlerup, Yerner, c mag., bkv. Khöfn. 

Eggert Laxdal, verzlunarstjóri, Ak- 
ureyri. 

Eiríkur Jónsson, viceprófast., Khöfn. 

Eiríkur Magnússon, M. A., r., bóka- 
vörbur, Cambridge. 

¥ Eimer, Reynolds, dr., Washington. 


1) Stjarnan (*) merkir heiðursfjelaga. 





45 


Físke, Wíllard, próf., Florence, Ítalíu. 

Goudie, Gilbert, F. S. A. Scot v Ediu- 
burgh. 

Gubbraudur Sturlaugsson, bóndi, 
Hvítadal. 

*Hazelius, A. B., dr. hl, r. n., Stokk 
hólmi. 

Henry Petersen, dr., Museumsdirek- 
tör, Khöfn. 

Jóhannes Böövarsson, snikkari, Hvít- 
árvöllúm. 

Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 

Jón Þorkelsson, dr.íll.,r., rektor, Rvík. 

Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 

Kristján Eimsen, kaupmahur, Rvík. 

Lárus Benidiktsson, prestur, Selárdal. 

Löve, F. A. kaupmaöur, Khöfn. 

Magnás Andrjesson, próf., Gilsbakka. 

Magnús Stephensen, komm. af dbr. 
og dbrm., landshöfbingi, Rvík. 

Maurer, Konráö, dr. jur., próf., Ge* 
heimeráö, Munchen. 

Múller, Sophus, dr, rnuseums direktör 
Khöfn* 


*Nicolaisen, N. antikvar, Krístíanfu. 

ólafur Johnsen, adjunkt, Óbiusey. 

Peacock Bligh, esq., Sunderland, 

Phenó, dr., Lundúnum. 

Schjödtz, cand. pharm, ÓÖinsey. 

Siguröur Stefánsson, prestur, Vigur. 

Stampe, Astrid. barónessa, Khöfn. 

Stefán Guömundsson, verzlunarstjóri, 
Djúpavogi. 

*Storch, A., laboratoriums-forstjóri, 
Khöfn. 

Styffe, B. G. (r. n.) dr, fil., Stokk- 
hólmi. 

Thomsen, H. Th. A., kaupm., Rvík. 

Thorfhildur Þ. Holm, frú, Rvík. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri í Ólafs 
dal. 

Wendel F. R., verzlunarstjóri, Þing- 
eyri. 

Wimmer, L. F. A., dr. fil,, próf., 
Khöfn. 

Þorvaldur Jónsson. hjeraösl., ísafirbi. 

Þorvaldur Thoroddsen, dr., skóla- 
kennari, Rvík, 


B. Með árstillagio 


Amira, Karl v., dr., próf., Múnchen 94 1 . 

Arinbjörn Ólafsson, b., Njarövík. 80. 

Arnbjörn Ólafsson, kaupm., Kefiavík. 
85. 

Arnljótur Ólafsson, prestur, Sauba- 
nesi. 88. 

Arpi, Rolf, dr. fil., Uppsölum. 94. 

Asgeir Blöndal, hórabsl., Húsavík. 81. 

Benedikt Kristjánsson, fyrrum pró- 
fastur, Landakoti. 94. 

Bjarni Jensson, læknir, Hörgsdal. 82. 

Bjarni Þórarinsson, próf., prests- 
bakka. 81. 

Bjarni Þorkelsson, smibur í Ólafs- 
vík. 92. 

Björn Gubmundsson, múrari, Rvík. 87. 

Björn Jónsson, ritstjóri, Rvík. 94., 

Brynjólfur Jónsson, fræöimaður, 
Minnanúpi..95. 


Daníel Thorlacius, f. kaupm., Stykk- 
ishólmi. 92. 

Davíð u Scheving Þorsteinsson, hjeraðs- 
læknir, Stykkishólmi. 80. 

Einar Hjörleifsson, ritstj., Rvík. 80. 
Einar Jónsson, kaupmaður, Eyrar- 
bakka. 93. 

Eíríkur Briem, prestask.kennari, Rvík. 
94. 

Eiríkur Gíslason, prest, Staðastað. 82. 
Eyþór Felixson, kaupm., Rvík. 94. 
Finnur Jónsson, dr., Khöfn. 95. 
Forngripasafnið í Rvík. 94. 

Friðbjörn Steinsson, bóksali, Akur- 
eyri. 94. 

Friðrik Stefánsson, bóndi. Skáiá. 92. 
Geir Zoega, dbrm., kaupmaður, Rvík. 
94. 

Gering, Hugo, prófessor, dr., Kiel. 94. 


1) Ártalið merkir að fjelagsmaðurinn hefur borgað tillag sitt til fjelags- 
ins fyrir það ár og öll undanfarin ár. 



Oreipur SigurBarson, bóndi, : Hauka- 
daL 87, 

Grímur Jónsson, kennari, ísafirbi. 82. 

Grímur Thomsen, dr. fil., r. o. s. írv. 
Bessastöbum. 89. 

Gubmundur Gubmundsson, b., Ljár- 
skógum. SB\ 

Guftmundur H. Finnbjarnarsonj Stab, 
Abalvík. 

Gubmundur Pálsson, beykir, ísafirbi. 

86 . 

Gubni Gubmundsson, lseknir, Borg- 
undarhólmi. 85. 

Gunnlaugur Briem, verzlunarstjóri, 
Hafnarfirði. 94. 

Gustafsson, G. A., Pilos. licentiat 
konservator, Bergen. 98. 

Halldór Briem, kennari, Mööruvöll- 
um. 92. 

Haildór Banielsson, bgejarfógeti,:Bvik. 
94. 

Baildór Kr. Pribriksson, r., yfirkenn- 
ari, Rvík. 94. 

Halldór Gubmundsson, £. skólakenn- 
ari, Evík. 85. 

Hallgrímur Melsteb, bókavörbur í 
Bvík. 94. 

.B&ligrímur 8veinsson, ; r., hiskup, 
Rvík. 94. 

Hannes Þorsteinsson, cand. theoL, 
ritstjóri, Rvík. 94. 

Harrassowitz, Otto, bóksali, Leipzig. 
92; 

Helgi Jónsson. faktor, Borgarnesi. 92. 

Hjörleifur Einarsson, prófastur, Und- 
ornfelli. 81. 

Indriði Einarsson, endurskobari í 
Rvík. 98. 

Jakob Atanasíusson, Gerbi, Barba- 
. strönd. 92. 

Jón Jónsson, kand. med. & chir.. 94. 

Jóhannes Oddsson, f. bóndi, Rvík. 94. 

Jóhannes Sigfússon, cand. theol., 
Hafnarfit-bi. 87. 

Jón Borgfirbingur, f. löggæzlum., 
Akureyri. 90. 

Jón Gunnarsson, verzlunarstjóri, 
. Keflavík. 81. 


Jón Guttorrasson. próf; f HjarBas?* 
holti. 87. 

Jón Jensson, landsyfirrjettardómari f 
Rvík. 94. ; 

Jón Jónsson, prófastur, Hofi,. Yopna- 
firbi. 92. 

Jón Ólafsson, útvegsbóndi, HlíBar«* 
núsum. 94. 

Jón Vídalín, kaupmabur, Khöfn. 

Jónas Jónasson, prestur; HrafnagilL 

93. 

Jónas Jónssom bóksalassristent,; Rvík. 
92. 

J. Th. Johnsen, Subureyri, Tálkna- 
firbi. 84. 

Jörgensen, P., kapteinn,, Sta.vang er. 92. 

Kálund, Kr., dr. phil., Khöfn. 94.. 

Kristján Andrjesson, skipstjóri, Meb- 
aldal, "Dýrafirbi. 84. 

Kristján Jónsson, yfirrjettardómari, 
Rvík. 94. 

Lestraríjelag Fljótshlíhar.. 95. 

Lestrarfjelag Austurlandeyinga. 98. 

Magnús Helgason, prestur, TorfastöÖ- 
um. 95. 

Mattías Jochumsson, prestur, Akur- 
eyri. 80. 

Mattías. Ólafsson, verzlunarmabur, 
Þingeyri. 83. 

Mogk E., dr., prófessor Leipzig,. 95. 

Montelius, 0., dr. fil, Am., Stokk- 
hólmi. 93. 

Ólafur Gubmundsson, læknir, Stór- 
ólfshvoli. 81. 

Ólafur Ólafsson, prestur, Hvoli. 81.> 

Ólafur Ólafsson, prestur,. ArnarbðeM. 

, ÖL 

Ólafur Sigvaldason, hjeraöslæknir, 
Bæ, Króksf. 80. 

Ólafur Thorlacius, hreppstj., Stykk- 
ishólmi. 83. 

Ólaíur Sigurbsson, dbr.m. 1 Asi. 

Óli Finsen, póstmeistari,, Rvík. 94- 

Páll Briem, amtmabur, Akureyri., 93. 

Pápll Melsteb, sögukennari, Rvík., 94. 

Pálmi Pálsson, skólakennari, Rvík. 

94. 



47 


Paterson, W. G. Spence, brezkur 
konsúll, Rvík. 94. 

Pjerur Jónsson, blikkari, Pvík. 98. 

Pjetnr J. Thorsteinsson, kaupmabur, 
Bíldudal. 94. 

Rann veig Jóhannesdóttir, kaupmanns- 
frú, Rvík. 94. 

Eygh, Olaf, dr., prófessor, Kristjaníu. 
95. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, ísa- 
firbi. 94. 

Sighvatur Arnason, alþingismabur, 
Eyvindarholti. 84. 

Sigurbur Briem, kand. polit., Rvík. 
92. 

Sigurbur E. Sverrisson, sýslumabur, 
{Bæ> Hrútaíirbi. 94. 

Sigurbur Gunnarsson, prófastur, al- 
þingism., Vaiþjófsstað. 81. 

Sigurbur Kristjánsson, bóksali, Rvík. 
94. 

Sigurður Sigurðsson, kennan í Mýr- 
arhúsum. 95. 

Staatsbibliothek í Múnchen. 95. 

Stefán Egilsson, múrari, Rvík. 84. 

Stefán Thorarensen, f. sýslum., Ak- 
ureyri. 94. 

Steingrímur Johnsen, kaupmabur, 
Rvík. 94. 

Steingrímur Thorsteinsson, skóla- 
kennari, Rvík. 94. 

Steinnordh, J. H. V., theol. + fil. dr. 
(r. n.), Linköping. 98. 

Sæmundur Eyjólfsson, cand. theol. 
Rvík. 94. 

Sæmundúr Jónsson, b., Minni-Yatns* 
leysu. 89. 

Sæmundur Jónsson* próf., Hraun- 

gerdi. 94, 


Tamm, P., A., dr. docent, TJppsölum. 
94. 

Teitur Jónsson, bóndi, Vibey. 83. 

Torfi Halldórsson, kaupmabur, Fiat- 
eyri. 82. 

Tr ygg vi Gunnarsson, bankastjóri, 
Rvík. 94. 

Valdimar Asmundarson, ritstjóri, 
Rvík. 93. 

Váldimar Briem, prestur, Stóranúpi. 
94. 

Valdimar Örnóltsson, verzlunarmab- 
ur, ísafirði. 83. 

Valtýr Guðmundsson, dr. fil., docent, 
Khöfn. 94. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Vestmannaeyj- 
um. 95. 

Þórdur Thoroddsen, hjerabslæknir, 
Keflavik. 80. 

Þorgrímur Johnsen, hjeraðslæknir, 
Akureyri. 81. 

Jþórhallur Bjarnarson, lector, Rvík. 
94. 

Þorleifur Jónsson, prestur, Skinna- 
stööum. 95. 

Þorleifur Jónsson, alþm., Löngumýri. 
93. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur, 
Bjarnanesi. 88. 

Þorsteinn Erlingsson, cand. philos., 
Khöfn. 

Þorsteinn Jónsson, hjerabslæknir, 
Vestmannaeyjum. 94. 

Þorvaldur Jakobsson, prestur, Haga, 
Barðaströnd. 93. 

Þorvaldur Jónsson, prófastur, ísa* 
firbi. 89. 



Leiðrjetting. 

í Arbók fornleifafjelagsins 1894 bls. 14. stendur kaíli, er byrjar á 
orbunum: »En nú segja menn: »Dómhringar gátu ekki verið á hjeraða- 

þingum«, o. s. frv. Þetta er misgáningur: Það eru lögrjettur en ekki dóm- 
hringar , sem margir ætla, að ekki haíi verið á hjeraðaþingum. 

Brynjúlfar Jónsson. 



Uppdrættir. 


I. II. 



I. Bærinn Ljótar- 1 Oddaási. 

II. Faxabrandst-aðir. 

III. Moðskeggstóít. 

IV. Eiríksstaðir í Hankadal. 

V. Hoftótt á Brúsastöðum. 
Örvaroddurinn snýr í norður. 



FOTOtlTtf. 













